Útgefin rafræn handbók er háð skilmálum og skilyrðum í "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 
1998". 


Handbók 


NOKIA 
6210 


9352707 
1. útgáfa 


Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Öll réttindi áskilin. 


Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalsins alls er óheimil nema að fyrir fram fengnu 
skriflegu samþykki Nokia. 


Nokia og Nokia Connecting People eru skrásett vörumerki Nokia Corporation. Önnur vöru- og fyrirtækjaheiti sem hér eru nefnd 
kunna að vera vörumerki eða vöruheiti viðkomandi eigenda. 


Nokia tune er vörumerki Nokia Corporation. 


US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All 
rights reserved. 


Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. 


Nokia framfylgir stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia áskilur sér rétt til að gera breytingar og úrbætur á hvers konar vöru sem 
getið er í þessu skjali án undangenginnar tilkynningar. 


Nokia ber undir engum kringumstæðum ábyrgð á tapi gagna eða tekjutapi og ekki á beinu eða óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum 
kostnaði, tekjutapi eða missi ágóða, af hvaða orsökum sem tjón kann að vera. 


Inntak þessa skjals er afhent „eins og það kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum eða 
undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða inntaki þessa skjals, á það meðal annars, en ekki eingöngu, við um söluhæfni eða ábyrgð á 
að varan henti tiltekinni notkun. Nokia áskilur sér rétt til að endurskoða skjalið eða draga það tilbaka hvenær sem er án 
undangenginnar tilkynningar. 


Birgðir á tilteknum vörum geta verið breytilegar eftir svæðum. Vinsamlegast kannaðu málið hjá næsta söluaðila Nokia. 


Fljótvirkt og auðvelt 


Til hamingju með nýja Nokia-símann! Á þessum síðum eru ábendingar um notkun símans. Nánari 
umfjöllun er í handbókinni. 


E Hringt í fyrsta sinn 


Áður en hringt er í fyrsta sinn skal fletta upp í Hafist handa á bls. 22 til að fá upplýsingar um hvernig á 
að 


e setja inn SIM-kort, 


Fljótvirkt og auðvelt 


e setja rafhlöðuna á og hlaða hana, 

e kveikja á símanum. 

1. Valið er svæðis- og símanúmer og stutt á @®. 
2. Stutt er á ÆÐ til að rjúfa sambandið. 


E Hringiaðgerðir 


Hringt 
Valið er svæðis- og símanúmer og stutt á @®. 


Hringingu svarað 


Stutt er á EÐ. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Fljótvirkt og auðvelt 


Slíta / Símtali ekki svarað 


Stutt er á ÆÐ. 


Hljóðstyrkur heyrnartóls stilltur 
Stutt er á hljóðstillinn á hlið símans. 


Hringt aftur í númer sem síðast var valið 
Stutt er á @ í biðham til að birta lista yfir númerin sem síðast var hringt í. Skrunað er með M) 
eða A að viðeigandi númeri og stutt á EÐ. 


Hringt í talhólf 
Stutt er á EÐ og honum haldið niðri. Ef beðið er um númer talhólfs er það valið og stutt á Í lagi. 


Hringt með raddmerki 
Fyrst þarf að bæta raddmerki við númer, sjá Raddstýrt val á bls. 41. Síðan er stutt á Nöfn, honum 
haldið niðri og raddmerkið gefið til að hringja. 


MM Aðgerðir í símaskrá 


Hraðvistun 
Símanúmerið er valið og stutt á Valkostir. Valið er Vista, nafnið ritað og stutt á Í lagi. 


Hraðleit 
Í biðham er stutt á (v), fyrsti stafurinn í nafninu ritaður og skrunað með |v} eða A að viðeigandi 
nafni. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


LT ---------------- 


MM Farið í valmyndir 


Farið í valmynd 
Stutt er á Valmynd, skrunað með |v} eða /A að viðeigandi valmyndaraðgerð og stutt á Velja. 


Farið úr valmynd 
Stutt er á ÆÐ til að fara úr valmyndaraðgerð án þess að breyta stillingum hennar og fara aftur í 
biðham. 


MM Aðrar mikilvægar aðgerðir 


Læsa / Opna takka 
Stutt er á Valmynd, síðan QÐ (innan tveggja sekúndna). Stutt er á Ur lás, síðan EÐ. 


Hraðlokun 
Stutt er á ÆÐ) til að hætta í aðgerð og fara aftur í biðham. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Fljótvirkt og auðvelt 


Efnisyfirlit 


Efnisyfirlit 


EA: sagað Ba a a 3 
a S 6 
E IS BER tp óða ÁR (AAA 13 


Almennar upplýsingar 
Límmiðar í kassanum... 
Öryggisnúmer... 
Sérþjónusta.... 
Fylgihlutir....... 
Prentháttur í þessari handbók... 


SR is Rai a aaa a a a R 
Skjávísar ......... 
Biðhamur.... 
Listi yfir mikilvæga vísa í biðham 
Valtakkarnir. 
Takkalás (Takkavörður) 
Tökkunum læst............... 
Takkarnir opnaðir... 
Þegar kveikt er á takkaverðinum.... 


sd a a a 
SIM-kort sett í.. 
Hleðsla ................ 
Kveikt og slökkt á símanum 

Ef krafist er PIN-númers:..... 


6 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


3 sg ANN Í E si da jana 27 
Hringt og svarað.. að 


Símtöl til útlanda 
Hringt úr símaskrá 
Síðasta númer endurvalið. 
Hringt í talhólf 
Símanúmer hraðvalið. 
Hringingu svarað 
Valkostir meðan á símtali stendur... 
Símtal í bið 
Símtal í bið... 
Símafundur.... EÐ 
SI natni an a að aaa RISA a ÖÐRU and að 


RE SINNI aan aa SG E A 33 
Um símaskrána 
Farið í aðgerð í símaskránni 
Símaskráin valin 
Símaskrár afritaðar. 
Nöfn og númer vistuð 
Gerð skoðunar fyrir vistuð nöfn og símanúmer stillt... 
Mörg símanúmer og textar vistuð með hverju nafni... 
Nýju númeri eða texta bætt við nafn:.......................... 
Sjálfgefnu númeri breytt: ..... 
Leitað og hringt úr símaskrá ... 
Hringt í þjónustunúmer. 
Raddstýrt val 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 7 


Efnisyfirlit 


Efnisyfirlit 


Raddmerki bætt við símanúmer... 
Hringt með raddmerki 
Raddmerki endurspilað 
Raddmerki breytt 
Raddmerki eytt 
Hraðvalstakka úthlutað símanúmeri .. 
Hringt með hraðvalstökkum. 
Símaskráin skipulögð ......... 
Nafni og númeri breytt 
Nafni og númeri eytt 
Nöfn og símanúmer send og móttekin 
Afritað um IR 
Nafn og númer úr símanum afritað .... 
Nafn og símanúmer afritað í símann 
Viðmælendahópar 
Nafni og símanúmeri bætt við viðmælendahóp 
Hringitónn og mynd sett upp fyrir viðmælendahóp og hópi gefið nýtt heiti 
Nafn og númer fjarlægð úr viðmælendahópi 
Staða minnis 


Farið í valmyndaraðgerð með skruni . 
Farið í valmyndaraðgerð með flýtinúmeri hennar. jas ia 
listi yfir valmyndaraðgerÂ i Ps isss sirka Si A Si AÐA A ÖÐRU 


6. Valmyndaraðgerðir 
Skilaboð (valmynd 1)..... 
Textaboð rituð og send.. 
Sjálfvirk ritun 


8 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Stöðluð svör og skjalasnið 
Myndir settar inn 
Texta- og myndboð lesin og skoðuð 
Boðum svarað 
Sérstakir valkostir sendingar 
Boð send til margra viðtakenda. 
Skilaboð send með SMS-sniði 
Boðin skipulögð...............c........0..... 
Möppurnar Innhólf og Úthólf 
Safnmappa og möppur fyrir notanda... 
SMS-valmynd 
Stillingar sem eiga við öll boð... 
Snið á SMS 
Símtalaskrá (valmynd 2) 
Hringingum ósvarað (valmynd 2-1). 
Hringt var frá (valmynd 2-2) 
Hringt var í (valmynd 2-3) 
Eyða nýlegum símtölum (valmynd 2-4)... 
Lengd símtals (valmynd 2-5) 
Kostnaður við símtöl (valmynd 2-6) 
Sérsnið (valmynd 3) 
Notandasnið gerð virk.. 
Sérsnið ............. 
Stillingar sem hægt er að sérsníða 
Snið endurnefnd 
Stillingar (valmynd 4) 
Vekjaraklukka (valmynd 4-1)...... 
Klukka (valmynd 4-2) 
Símtalsstillingar (valmynd 4-3)..... 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 9 


Efnisyfirlit 


Efnisyfirlit 


Lyklaborðssvar (valmynd 4-3-1) 
Sjálfvirkt endurval (valmynd 4-3-2).... 
Hraðval (valmynd 4-3-3) 
Biðþjónusta fyrir símtöl (valmynd 4-3-4) 
Lína til að hringja (valmynd 4-3-5) 
Samantekt eftir símtal (valmynd 4-3-6).... 
Símbréf eða gagnasending (valmynd 4-3-7).... 
Númerabirting (valmynd 4-3-8) 
Símastillingar (valmynd 4-4)... 
Tungumál (valmynd 4-4-1)... 
Uppl. um endurvarpa (valmynd 4-4-2)... 
Opnunarkveðja (valmynd 4-4-3).. 
Val á neti (valmynd 4-4-4) ... 
Staðfesta SIM-aðgerð (valmynd 4-4-5) 
Stillingar fyrir samskipti (valmynd 4-5) 
Upplýsingaþjónusta (valmynd 4-5-1)..... 
Hlusta á talboð (valmynd 4-5-2) 
Númer talhólfs (valmynd 4-5-3) 
Þjónustuskipun (valmynd 4-5-4) 
Öryggisstillingar (valmynd 4-6) 
Krefjast PIN-númers (valmynd 4-6-1).... 
Ú ilokunarþjónusta (valmynd 4-6-2) 
Fast númeraval (valmynd 4-6-3) 
Lokaður notendahópur (valmynd 4-6-4)........ 
Öryggisstig (valmynd 4-6-5) 
Breyta aðgangslyklum (valmynd 4-6-6)..... 
Setja upphafsstillingar (valmynd 4-7) ax ER 
Flütningar(valmynd 5) sasssa aaa FRÓÐA SVN ÓGNAR aE 


10 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Leikir (valmynd 6) 
Nýr leikur hafinn... 
Nýr leikur með tveimur leikmönnum 
Valkostir fyrir leikinn... 

Reiknivél (valmynd 7) ae á aað aw 
Notkun reiknivélarinnar............... ja 85 
Ef umbreyta á gjaldmiðli ..... 

Dagbók (valmynd 8). 
Dagbókaryfirlit... 

Dagsyfirlit 
Minnismiðayfirlit 
Vikulisti 
Listi yfir valkosti á dagbókaryfirliti 
Minnismiða bætt í dagbók 
Hljóðmerki frá símanum vegna minnismiða 

IR-tenging (valmynd 9) 
Gögn send og móttekin um IR... 
Staða IR-tengingar könnuð... 

Þjónusta (valmynd 10) 
Tengistillingar vistaðar eða þeim breytt fyrir skilgreinda tengingu 
Veffang heimasíðu vistað 
Notkun þjónustu 

Tengistillingar gerðar virkar... 
Byrjað að nota þjónustu 
Ef hætta á að skoða 
Þjónusta vistuð sem bókmerki 
Notkun á þjónustu sem vistuð er sem bókmerki 
Skyndiminni hreinsað 
Aðgangskort 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 11 


Efnisyfirlit 


Efnisyfirlit 


SIM2þjóhusta: (valmynd TI stina issued ERNA nds 97 


7. Gagna- og símbréfasendingar 
Síminn tengdur við tölvu 
Uppsetning samskiptaforrita og mótaldsrekla 
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 
Notkun samskiptaforrita 


8. SKY a 
Sérmerkið fjarlægt og skipt um það.. 
Merkið fjarlægt 
Merkið sett á aftur... 
Aðgangsnúmer .............. 
Öryggisnúmer (5 tölustafir) 
PIN-númer (4 til 8 tölustafir) 
PIN2-númer (4 til 8 tölustafir) 
PUK-númer (8 tölustafir) ..... 
PUK2-númer (8 tölustafir)... 
Lykilorð vegna útilokunar 
Upplýsingar um rafhlöðu... 
Rafhlaða hlaðin og tæmd 


Notkun rafhlöðunnar 105 
Brin: ansans aið ak kákieirið rare réri leiðið ng jrlinkanarnr 106 
Mikivægar A SA gasið aað ið a óð að ak áð ða aða 107 


12 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Öryggisatriði 


S © m MÆ) e 


Notandi lesi þessar einföldu leiðbeiningar. Brot á reglum kann að vera háskalegt eða ólöglegt. Nánari 
upplýsingar er að finna í handbókinni. 


Oryggisatriði 


UMFERÐARÖRYGGI GENGUR FYRIR 
Ekki má nota farsíma við akstur. Fyrst á að leggja ökutækinu. 


TRUFLUN 
Allir þráðlausir símar geta orðið fyrir truflunum sem hafa áhrif á notagildi þeirra. 


SLÖKKT SKAL Á SÍMANUM Í NÁGRENNI SJÚKRASTOFNANA 
Fylgja ber öllum settum reglum. Slökkva skal á símanum nálægt læknisbúnaði. 


HAFA SKAL SLÖKKT Á SÍMANUM Í FLUGVÉLUM 
Þráðlausir símar geta valdið truflunum. Notkun þeirra er bönnuð um borð í flugvélum. 


SLÖKKT SKAL Á SÍMANUM ÁÐUR EN ELDSNEYTI ER TEKIÐ 
Ekki má nota símann nærri eldsneytisdælu. Notist ekki í námunda við eldsneyti eða sterk efni. 


SLÖKKVA SKAL Á SÍMANUM NÆRRI SPRENGINGU 
Ekki má nota símann þar sem verið er að sprengja. Virða skal takmarkanir og fara að settum reglum. 


NOTIST AF SKYNSEMI 
Notist aðeins í heðbundinni stöðu (við eyrað). Forðast skal óþarfa snertingu við loftnetið. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 13 


Oryggisatriði 


U oGGo 


14 


NÝTA SKAL ÞAR TIL BÆRA ÞJÓNUSTU 
Uppsetningu og viðgerðir á búnaðinum skal aðeins fela þar til bærri þjónustu og hæfu starfsfólki. 


FYLGIHLUTIR OG RAFHLÖÐUR 
Aðeins má nota samþykkta fylgihluti og rafhlöður. Ekki má tengja saman ósamhæf tæki. 


TENGING VIÐ ÖNNUR TÆKI 
Þegar tengst er öðru tæki skal lesa notendahandbók með því vandlega, einkum upplýsingar um öryggi. 


Ekki má tengja saman ósamhæf tæki. Brýnt er að búa til öryggisafrit af öllum mikilvægum gögnum. 


ÞEGAR HRINGT ER 
Tryggja skal að kveikt sé á símanum og að hann sé virkur. Símanúmerið ásamt svæðisnúmeri er fært inn 


og síðan er stutt á @. Símtali er lokið með því að styðja á ÆÐÐ. Svarað er í símann með því að 
styðja á ®©. 

NEYÐARHRINGINGAR 

Tryggja skal að kveikt sé á símanum og hann sé virkur. Stutt er á ÆÆÐ eins oft og þörf krefur (til dæmis 
til að slíta símtali eða hætta í valmynd o.s.frv.) til að hreinsa skjáinn. Neyðarnúmerið er valið og síðan er 
stutt á @ə. Staðarákvörðun er gefin upp. Ekki má slíta símtali fyrr en að fengnum fyrirmælum þess 
efnis. 


RÁÐSTAFANIR VEGNA INNRAUÐRA EIGINLEIKA 
Ekki má beina innrauðum geisla að augum eða láta hann trufla önnur innrauð tæki. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Almennar upplýsingar 


Í þessum kafla eru almennar upplýsingar um Nokia-símann og þessa handbók. 


E Límmiðar í kassanum 


Á límmiðunum eru mikilvægar upplýsingar um þjónustu við viðskiptavini. 


Limmiði [B] er límdur á bls. 2 í handbókinni. 


Límmiðinn með textanum ITEM og IMEI er límdur á boðskort í Nokia-klúbbinn sem fylgir pakkanum. 


E Öryggisnúmer 


Stilling framleiðanda á öryggisnúmerinu er 12345. Hægt er að koma í veg fyrir að síminn sé notaður í 
leyfisleysi með því að breyta númerinu í valmyndinni Stillingar, sjá Öryggisstig (valmynd 4-6-5) á bls. 
81 og Breyta aðgangslyklum (valmynd 4-6-6) á bls. 81. Nýja kótanum er haldið leyndum og á öruggum 
stað en þó ekki með símanum. 


E Sérþjónusta 


Þráðlausi síminn sem lýst er í handbókinni er samþykktur til notkunar á EGSM900- og GSM1800- 
netum. 


Bent er á að tveggja banda virkni er aðgerð sem háð er kerfi. Leita skal til þjónustuveitu ef áskrift að 
tveggja banda virkni er í boði og hægt er að nota hana. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 15 


Almennar upplýsingar 


Almennar upplýsingar 


Nokkrir eiginleikanna sem lýst er í handbókinni eru kallaðir símkerfisþjónusta. Um er að ræða sérstaka 
þjónustu sem þjónustuveitur á sviði þráðlausra fjarskipta láta í té. Slíka þjónustu er aðeins hægt að 
nýta sér að fenginni áskrift að slíkri þjónustu hjá þjónustuveitu á staðnum sem einnig veitir 
upplýsingar um notkun hennar. 


E Fylgihlutir 
Í símann er hægt að fá eftirtaldar endurhlaðanlegar rafhlöður sem framleiðandi hefur samþykkt: Li- 
lon-rafhlöður BLS-2N og BLS-4, NiIMH-rafhlöður BMS-28 og BMS-2V og Li-Polymer-rafhlöðu BPS-1. 


Þetta tæki er ætlað til notkunar þegar það er hlaðið raforku frá hleðslutækjunum ACP-7, ACP-8, ACP-9 
og LCH-9. Önnur notkun ógildir samþykki sem þetta tæki hefur hlotið og kann að vera hættuleg. 


N Viðvörun! Aðeins skal nota rafhlöður, hleðslutæki og fylgihluti sem framleiðandi símans 
hefur samþykkt til nota með tiltekinni tegund síma. Ef notaðar eru aðrar gerðir fellur niður 
öll ábyrgð og samþykki sem fylgir símanum, og slíkri notkun getur fylgt hætta. 


Seljandi símans veitir upplýsingar um fáanlega fylgihluti sem samþykktir eru til notkunar 
með símanum. 


Þegar fylgihlutur er tekinn úr sambandi skal taka í klóna, ekki leiðsluna, og kippa henni út. 


E Prentháttur í þessari handbók 
Textinn sem birtist á skjá símans er ritaður með skáletri, til dæmis Hringir. 


Skjátexti sem tengist valtökkunum er feitletraður, til dæmis Svara. Texti sem vísar til valtakka birtist án 
tákna í textanum. 


Í handbókinni er allt takkaval táknað með teiknum, til dæmis ® og EÐ. 


16 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


1. Síminn 


Á símanum eru takkarnir sem sýndir eru hér á eftir. 


Rofi: Kveikir og slekkur á símanum. Ef stutt er snöggvast á 
þennan takka þegar verið er í biðstöðu eða símtali birtist 
listi yfir snið. Ef stutt er snöggvast á rofann þegar verið er í 
símaskránni eða valmyndunum kviknar ljós á skjánum í 
15 sekúndur. 

Valtakkar: Hver þessara takka framkvæmir þá aðgerð sem 
gefin er til kynna í textanum á skjánum fyrir ofan, t.d. 
Velja eða Í lagi. 

Skruntakkar: Skrunað er með þessum tökkum til að leita 
að nöfnum, símanúmerum, 

valmyndum eða valkostum fyrir stillingar. 


Velur símanúmer og svarar hringingu. Í biðham: sýnir 
númer sem nýlega hafa verið valin. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


17 


Síminn 


Síminn 


1. Rofi 
. Innrautt (IR) tengi 
. Styrkstilling 


> UU N 


. Tengingar fyrir önnur 
tæki 


E Skjávísar 


ad g0 d 


Slítur eða svarar ekki símtali. Stöðvar einnig hvaða aðgerð 
sem er hvenær sem er. 


Tölur og stafir færð inn. EÐ hringir í talhólfið þegar stutt 
er á takkann og honum haldið niðri. 


Notaður í mismunandi tilgangi í ólíkum aðgerðum. 


Styrkstilling: Efri takkinn hækkar og neðri takkinn lækkar 
hljóðstyrkinn í heyrnartólinu. 


Með skjávísum og teiknum fást upplýsingar um aðgerðir í símanum. 


Biðhamur 


Vísarnir, sem lýst er hér á eftir, sjást þegar síminn er tilbúinn til notkunar og 
notandi hefur ekki fært inn neina stafi. Þessi skjámynd kallast biðhamur. 


XXXXXXX 
Gefur til kynna í hvaða farsímakerfi verið er að nota símann. almund 
Y Sýnir sendistyrk farsímakerfisins á viðkomandi stað. Því fleiri strik, þeim mun meiri 


sendistyrkur. 


ü Sýnir hleðslu rafhlöðunnar. Því fleiri strik, þeim mun meiri hleðsla. 


18 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Listi yfir mikilvæga vísa í biðham 
Auk vísanna þriggja sem nefndir eru hér á undan getur eitt eða fleiri eftirfarandi teikna birst þegar 
síminn er í biðham: 


Gefur til kynna að ein eða fleiri texta- og myndboð hafa borist. Sjá Skilaboð (valmynd 1) á bls. 


56. 


Gefur til kynna að raddboð hafa verið móttekin einu sinni eða oftar. Sjá Skilaboð (valmynd 1) á 


bls. 56. 


Gefur til 
70. 


Gefur til 
Gefur til 
Sjá Vekja 
Gefur til 
Gefur til 


ynna að hringing heyrist ekki þegar hringt er í símann. Sjá Sérsnið (valmynd 3) á bls. 


ynna að takkarnir á símanum eru læstir. Sjá Takkalás (Takkavörður) á bls. 20. 


ynna að vekjaraklukkan hafi verið stillt á Virk. 
raklukka (valmynd 4-1) á bls. 73. 


ynna að stillt er á símtalsflutning. Sjá Flutningar (valmynd 5) á bls. 82. 


ynna að símtöl takmarkast við lokaðan notendahóp (sérþjónustu). Sjá Lokaður 


notendahópur (valmynd 4-6-4) á bls. 80. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 19 


Síminn 


Valtakkarnir 


Fyrir neðan skjáinn eru valtakkarnir tveir: 


Síminn 


Hlutverk þessara takka er háð leiðbeiningunum á skjánum. Þegar til dæmis textinn Valmynd birtist 
ofan við takkann ®© og stutt er á hann, birtast valmyndaraðgerðirnar. 


Ef stutt er á Ç? takkann fyrir neðan textann Nöfn birtast aðgerðir símaskrár. Ef stutt er á takkann 
Nöfn og honum haldið niðri verður raddstýrt val virkt. 


Í handbókinni eru valtakkarnir gefnir til kynna með því að viðeigandi leiðbeiningar eru feitletraðar. 


IM Takkalás (Takkavörður) 


Þessi aðgerð læsir tökkunum svo að ekki verði stutt á þá í ógáti (til dæmis þegar síminn er geymdur í 
vasa eða veski). 


20 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Tökkunum læst: 
Í biðham er stutt á Valmynd og síðan á EÐ innan tveggja sekúndna. 
Þegar takkarnir eru læstir birtist =-Q) efst á skjánum. 


Takkarnir opnaðir: 
Stutt er á Úr lás og síðan QÐ. 


Þegar kveikt er á takkaverðinum: 
Stutt er á @ til að svara hringingu. Stutt er á ÆÐ til að slíta eða 
svara ekki símtali. Hægt er að nota aðgerðir símans á venjulegan hátt í símtali. 


Cb Til athugunar: Þegar kveikt er á takkaverði er eftir sem áður hægt að hringja í 
neyðarnúmerið sem síminn er stilltur á 
(t.d. 112 eða annað opinbert neyðarnúmer). 


Neyðarnúmerið er valið og stutt á @. Númerið birtist ekki fyrr en síðasti stafurinn í 


númerinu hefur verið valinn. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


21 


Síminn 


Hafist handa 


2. Losað er um festingu SIM-kortsins með því að renna henni til 


2. Hafist handa 


E SIM-kort sett í 


e ÖllSIM-örkortskal geyma þar sem lítil börn ná ekki til. 


e SIM-kort og snertisvæði þess geta auðveldlega skemmst ef kortið rispast eða bognar. Það þarf því 
að meðhöndla kortið af varkárni þegar það er sett í símann eða fjarlægt. 


e Áður en SIM-kort er sett í símann þarf að gæta þess að slökkva fyrst á símanum og fjarlægja síðan 
rafhlöðuna. 


1. Bakhlið símans er snúið upp og stutt á lausnarhnappinn (1.). 
Rafhlöðunni er rennt af símanum (2.). 


hægri. 


22 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


3. SIM-kortið er sett inn og þess gætt að skáhornið vísi niður til 
hægri og að gyllta snertisvæðið snúi niður. 


4. Kortafestingunni er rennt til vinstri til að festa kortið á sínum 
stað. 


5. Rafhlöðunni er komið fyrir aftan á símanum og rennt upp eftir 
honum þar til hún er föst á sínum stað. 


E Hleðsla 


1. Snúrunni úr hleðslutækinu er stungið í samband neðst á 
símanum. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


23 


Hafist handa 


Hafist handa 


2. Hleðslutækið er tengt við rafmagn. Hleðsluvísirinn fer á hreyfingu. 


Textinn Rafhlaða hleður sig birtist snöggvast ef kveikt er á símanum. Óhætt er að nota 
símann meðan verið er að hlaða hann. 


Ef rafhlaðan er alveg tóm geta liðið nokkrar mínútur þar til hleðsluvísirinn birtist á 
skjánum eða hægt er að hringja. 


Hleðslutíminn fer eftir hleðslutækinu og rafhlöðunni. Það tekur til dæmis um 4 
klukkustundir að hlaða BLS-2 rafhlöðu. 


3. Rafhlaðan er fullhlaðin þegar hleðsluvísirinn stöðvast og textinn Rafhlaða fullhlaðin birtist 
snöggvast (ef kveikt er á símanum). 


4. Hleðslutækið er fyrst tekið úr sambandi og síðan úr símanum. 


Ef textinn Hleður sig ekki birtist hefur hleðsla stöðvast. Þá skal hinkra andartak, taka hleðslutækið úr 
sambandi, stinga því aftur í samband og reyna á ný. Hafa skal samband við söluaðila ef enn er ekki 
hægt að hlaða. 


Nánari upplýsingar eru í Upplýsingar um rafhlöðu á bls. 104. 


24 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


E Kveikt og slökkt á símanum 
Takkanum EÐ er haldið niðri andartak. 


Ef krafist er PIN-númers: 
PIN-númerið fylgir yfirleitt SIM-kortinu. 


e PIN-númerið er valið (birtist sem *™*) og stutt á Í lagi. 


Sjá einnig Aðgangsnúmer á bls. 102. 


Ef krafist er öryggisnúmers: 
e Öryggisnúmerið er valið (birtist sem *""*) og stutt á Í lagi. 
Sjá einnig Aðgangsnúmer á bls. 102. 


N Viðvörun! Ekki má kveikja á símanum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða þar 
sem hún kann að valda truflunum eða hættu. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 25 


Hafist handa 


Hafist handa 


26 


= Til athugunar: Innbyggt loftnet er í símanum. Forðast skal óþarfa snertingu við 
loftnetið þegar kveikt er á símanum og gildir það einnig um öll önnur tæki sem 


senda frá sér útvarpsbylgjur. Snerting við loftnetið hefur áhrif á móttökuskilyrði 
og getur valdið því að síminn noti meiri sendiorku en nauðsynlegt er. Loftnetið og 
síminn vinna best ef ekki er snert á loftnetinu meðan á símtali stendur. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


3. Hringiaðgerðir 


E Hringt og svarað 


Hringt 
1. Svæðis- og símanúmer er valið. 


Ef breyta á númeri á skjánum er stutt á Ív) til að færa bendilinn til hægri og A til að færa hann til 
vinstri. Stutt er á Hreinsa til að eyða staf vinstra megin við bendilinn. 


2. Stutt er á @ til að hringja í númerið. 
3. Stutt er á ÆÐ til að slíta samtalinu (eða hætta við hringinguna). 
Venjuleg staða: Haldið er á símanum eins og öðrum símum. 


Til athugunar: Þegar síminn er notaður með bilbúnaðinum CARK-91 er hægt að breyta úr handfrjálsri 
stillingu yfir í einkastillingu og taka upp aukatólið HSU-1. Ef aftur á að skipta yfir í handfrjálsa stillingu 
er stutt á Valkostir og aukatólið lagt niður innan 15 sekúndna. 


Símtöl til útlanda 
1. Stutt er tvisvar á €ÆÐ fyrir forval til útlanda ( merkið kemur í stað forvals til útlanda). 
2. Landsnúmerið er valið, svæðisnúmerið að undanskildu 0 og símanúmerið. 


3. Stutt er á @ til að hringja í númerið. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 27 


Hringiaðgerðir 


Hringiaðgerðir 


Hringt úr símaskrá 
1. Stutt er á Nöfn. 


. Stutt er á Velja þegar Leita er auðkennt. 


2 
3. Valinn er fyrsti stafurinn í nafninu og stutt á Leita. 

4. Nota skal V) og A til að finna nafnið sem leitað er að. 
5 


. Stutt er á EÐ. 


28 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Síðasta númer endurvalið 
Síðustu tíu símanúmer sem hringt var í eða reynt var að hringja í eru geymd í minni símans. Númerin 
sem síðast var hringt í endurvalin: 


1. Stutt er einu sinni á @ í biðham til að birta lista yfir númerin sem síðast var hringt í. 

2. Nota skal ÍV) eða A til að finna viðeigandi númer eða nafn. 

Hringt í talhólf 

1. Stutt er á Q og takkanum haldið niðri í biðham. 

2. Ef beðið er um númer talhólfs er það valið og stutt á Í lagi. Þjónustuveita lætur þetta númer í té. Sjá 


Númer talhólfs (valmynd 4-5-3) á bls. 79 ef breyta á þessu númeri síðar. 


Símanúmer hraðvalið 
Ef hraðvalstakka (QÐ til ÆÐ) hefur verið úthlutað símanúmeri er hægt að hringja í það númer á 
einhvern eftirtalin hátt: 


e Stutt er á samsvarandi hraðvalstakka og síðan á @®. 


e Efaðgerðin Hraðvaler stillt á Virkt: Stutt er á samsvarandi hraðvalstakka (J til ÆÐ) og honum 
haldið niðri þar til hringir. 
Sjá Hraðvalstakka úthlutað símanúmeri á bls. 44 og Hraðval (valmynd 4-3-3) á bls. 75. 

Til athugunar: Hringt er í talhólfsnúmerið með því að styðja á ÆÐ og halda honum niðri. 


Hringingu svarað 
1. Stutt er á @ til að svara hringingu. 
2. Stutt er á ÆÐ til að rjúfa sambandið. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 29 


Hringiaðgerðir 


Hringiaðgerðir 


Ay. Ábending: Ef ekki á að svara hringingu er stutt á æfð. Ef aðgerðin Flytja þegar síminn er á 
>g< tali er stillt á símtalsflutning, til dæmis í talhólfið, verður símtal einnig flutt ef því er ekki 
svarað. Sjá Flutningar (valmynd 5) á bls. 82. 


E Valkostir meðan á símtali stendur 


Í símanum eru nokkrar aðgerðir sem hægt er að nota meðan á símtali stendur. Margir þessara valkosta 
eru sérþjónusta. 


Með því að styðja á Valkostir meðan á símtali stendur er hægt að nota nokkra eða alla eftirtalda 
valkosti: 


e Símtalíbiðeða Úr bið (til að setja símtal í bið eða svara biðhringingu) 
e Ný hringing (til að hringja þegar verið er að tala í símann) 


e Senda DTMF (til að senda DTMF-tónstrengi sem geymdir eru í símaskránni, til dæmis lykilorð eða 
númer bankareiknings) 


e Slíta öllum (til að ljúka öllum símtölum) 

e Símaskrá (til að birta símaskrána) 

e Valmynd (til að birta valmyndina) 

e Hljóðnemi af{til að gera hljóðnema símans óvirkan) 
e Víxla (til að fara á milli virks símtals og biðsímtals) 


e Flytja símtal (til að tengja biðsímtal og virkt símtal og aftengjast sjálfur) 


30 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Símtal í bið 

Þessi sérþjónusta gerir kleift að svara hringingu þótt verið sé að tala í símann ef valmyndaraðgerðin 
Biðbjónusta fyrir símtöl er virk (valmynd 4-3-4). 

1. Stutt er á Svara eða @». Fyrsta símtalið er sett í bið. 

2. Ef skipta á úr einu símtali yfir í annað er stutt á Víxla eða @®. 


3. Ef ljúka á virku símtali er stutt á ÆÐ (ef ljúka á báðum símtölum samtímis er stutt á Valkostir, 
skrunað að Slíta öllum og stutt á Í lagi.) 


ML Ábending: Ef ekki á að svara hringingu er hægt að hunsa hana eða svara henni ekki. Ef ekki 
-K— áað svara hringingu er stutt á Valkostir, skrunað að Svara ekki og stutt á Í lagi. Ef stillt er 
á Flytja þegar síminn er á tali (valmynd 5-2) er símtal, sem ekki er svarað, einnig flutt. 


Símtal í bið 
Þessi sérþjónusta gerir kleift að hringja annað símtal þótt símtal sé í gangi. 
1. Stutt er á Í bið. Fyrra símtalið er sett í bið. 
2. Hringt er í síðara númerið. 
3. Ef skipta á úr einu símtali yfir í annað er stutt á Víxla eða @®. 
Ef ljúka á símtalinu sem er í gangi er stutt á ÆÐ. 


ML Ábending: Einnig er hægt að taka hljóðið af línunni um stund. Stutt er á Valkostir, skrunað 
-Y~ með M eða A að Hljóðnemi af. Þegar á að halda símtalinu áfram er stutt á Hljóð á. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 31 


Hringiaðgerðir 


Hringiaðgerðir 


Símafundur 
Þessi sérþjónusta gerir kleift að halda símafund með allt að sex þátttakendum. 


1. 


Hringt er í fyrsta þátttakanda. 


2. Stutt er á Valkostir, skrunað að Ný hringing og stutt á Velja. Hringt er í annan þátttakanda. Fyrsta 


símtalið er sett í bið. 


3. Ef tengjast á fyrsta þátttakanda í símafundinum er stutt á Valkostir, valið Símafundur og stutt á 


Velja. 


4. Ef bæta á nýjum þátttakanda í símtalið eru 2. og 3. liður endurteknir. 


5. Ef einkasamtal á að fara fram við einn þátttakenda: 


e Stutter á Valkostir, skrunað að Einkasamtal og stutt á Velja, síðan er skrunað að viðeigandi 
þátttakanda og stutt á Í lagi. Þegar einkasamtalinu er lokið næst aftur samband við 
símafundinn samkvæmt því sem er lýst í 3. lið. 


6. Ef ljúka á símafundinum er stutt á ÆÐ. 


Símtal flutt 


Þegar eitt símtal er virkt og annað í bið er hægt að tengja símtölin tvö og rjúfa sambandið við þau með 
þessari sérþjónustu. 


32 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


4. Símaskrá (Nöfn) 


E Um símaskrána 


Hægt er að geyma nöfn og símanúmer í símaskránni í símanum eða í minni SIM-kortsins. Aðeins er 
hægt að nota eitt minni í einu. Fjallað er um geymslu nafna og símanúmera í Nöfn og númer vistuð á 
bls. 35. 


e Í símaskrá símans er hægt að geyma 500 nöfn með 3 símanúmerum ásamt skýringartexta við hvert 
nafn. Ef minna en 500 nöfn eru geymd í skránni í símanum kann að vera hægt að geyma allt að því 
5 númer og tvo skýringartexta við hvert nafn. Sjá Mörg símanúmer og textar vistuð með hverju 
nafni á bls. 37. 


e Síminn styður SIM-kort sem geta geymt allt að því 250 nöfn og símanúmer. 


Farið í aðgerð í símaskránni 
e Í biðham:Stutt er á Nöfn, skrunað með ÍV) eða A að viðeigandi aðgerð og stutt á Velja. 


Í símtali: Stutt er á Valkostir, skrunað með eða /M að Símaskrá og stutt á Velja. Skrunað er að 
viðeigandi aðgerð og stutt á Velja. 


ML Ábending: Ef hraðaðgangur á að fást að lista yfir geymd nöfn og símanúmer er stutt á M) 
-Y~ eða A þegarsíminn er í biðham. 


Í hausnum efst á skjánum sést hvar í símaskránni notandi er staðsettur. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 33 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskráin valin 


Hægt er að stilla símann til að nota innbyggðu símaskrána eða minnið í SIM-kortinu til að geyma nöfn 
og símanúmer. 


Til athugunar: Ef geyma á mörg númer og texta við hvert nafn eða festa raddmerki við númer þarf að 
stilla símann svo að innbyggða símaskráin sé notuð. Ef númer eru geymd á SIM-kortinu þarf fyrst að 
afrita þau í símann. Sjá Símaskrár afritaðar á bls. 34. 


1. Í biðham er stutt á Nöfn. 
2. Skrunað er með ÍV) eða A að Valkostir og stutt á Velja. 
3. Stutt er á Velja þegar Minni í notkun birtist. 


4. Skrunað er að Síminn {til að stilla símann svo að innbyggða símaskráin verði notuð) eða SIM-kort 
(til að stilla á notkun minnis á SIM-kortinu) og stutt á Velja. 


Til athugunar: Ef skipt er um SIM-kort er SIM-símaskráin valin sjálfkrafa. 


Símaskrár afritaðar 

Hægt er að afrita nöfn og símanúmer úr minni símans yfir í minni SIM-kortsins eða öfugt. 
1. Í biðham er stutt á Nöfn. 

2. Skrunað er að Afrita og stutt á Velja. 


3. Skrunað er með (v) eða A að viðeigandi afritunarstefnu (Frá símanum til SIM-korts eða Afrita 
minnið frá SIM-korti til símans) og stutt á Velja. 


4. Skrunað er að Eitt í einu, Allt eða Aðalnúmer og stutt á Velja. 


Ef valið var Eitt í einu er skrunað að nafninu sem á að afrita og stutt á Afrita. 


34 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Bent er á að í aðgerðinni Afrita minnið frá SIM-korti til símans er textinn Aðalnúmer ekki 
sýnilegur. 
5. Valið er hvort eigi að geyma upphafleg nöfn og númer. 


6. Ef valið er Allt eða Aðalnúmer er stutt á Í lagi þegar textinn Byrja að afrita? birtist. 


Nöfn og númer vistuð 
1. Stutt er á Nöfn, skrunað að Bæta í og stutt á Velja. 
2. Nafnið er fært inn; stutt er á einhverja tölu (V til ÆÐ) hvað eftir annað þar til rétti 


bókstafurinn eða tölustafurinn birtist. Algengustu greinarmerki og sérstafir fást með því að styðja á 
tölutakkann EÐ. Bil er fært inn með því að styðja á EÐ. 


Til athugunar: Ekki eru allir stafir á tölutakka prentaðir á takkann. Stafirnir á tölutakka eru háðir 
tungumálinu sem valið er í 
valmynd 4-4-1. 


ML Ábending: Þegar nöfn eru færð í símaskrána eru þau skráð með titilletri, fremsti 
—-%>~ bókstafurinn er sjálfkrafa hástafur en aðrir stafir eru ritaðir með lágstöfum. 
3.Stutt er á Í lagi. 
4. Valið er svæðis- og símanúmer og stutt á Í lagi. Í Raddmerki bætt við símanúmer á bls. 41 er fjallað 
um hvernig raddmerki er bætt við. 


Texti ritaður: 
e Ef næsti bókstafur er á sama takka og sá sem verið er að rita er stutt á V) eða A (eða beðið þar til 
bendillinn birtist á ný) og þá er stafurinn valinn. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 35 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


e Stutter snöggt á Q til að skipta á milli hástafa og lágstafa. Táknið ABC eða abc sem birtist efst á 
skjánum gefur til kynna hvort er valið, hástafir eða lágstafir. 


e Stutter á takkann með viðeigandi tölustaf og honum haldið niðri til að setja inn tölustafinn. 
Tölustafahamur er gefinn til kynna með 123 efst á skjánum. Stutt er á €ÆÐ og honum haldið niðri 
til að skipta milli bókstafa og tölustafa. 


e Efstutterá D kemur upp listi yfir sérstafi. Skrunað er í listanum að viðeigandi staf með ÍV} eða 
A og stutt á Nota til að setja hann inn í nafnið. 


e Efstafalistinn heldur áfram á næstu skjámynd er hægt að skruna milli skjámynda með því að styðja 
á Q. 

e Ef mistök eru gerð er hægt að fjarlægja stafinn vinstra megin við bendilinn með því að styðja á 
Hreinsa svo oft sem þörf er á. Ef stutt er á Hreinsa og honum haldið niðri hreinsast skjárinn. 

e [¥) og A færa bendilinn til hægri og vinstri, eftir því sem við á. 


Al. Ábending: Ef merkið + er valið fyrir forval til útland (stutt er tvisvar á €ÆÐ) á undan 
=< landsnúmerinu er hægt að nota sama símanúmer þegar hringt er frá útlöndum. 


Hraðvistun: 
Símanúmerið er valið í biðham, stutt á Valkostir og valið Vista. Þá er nafnið fært inn og 
stutt á Í lagi. 
Einnig er hægt að vista símanúmerið eingöngu: símanúmerið er valið og stutt á Valkostir 
og takkanum haldið niðri. 

Gerð skoðunar fyrir vistuð nöfn og símanúmer stillt 

Hægt er að stilla símann á tvo mismunandi vegu til að skoða vistuð nöfn og símanúmer. 

1. Stutt er á Nöfn, skrunað með ÍV) eða A að Valkostir og stutt á Velja. 


36 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


2. Skrunað er að Minnið sýnir og stutt á Velja. 


3. Skrunað er að Nafnaskrá (birtir þrjú nöfn í hvert sinn) eða Nafn og númer (sýnir eitt nafn og 
símanúmer í hvert sinn) og stutt á Í lagi. 


Mörg símanúmer og textar vistuð með hverju nafni 


Hægt er að nota símann sem tengiliðaskrá þar sem í innbyggðu símaskránni er hægt að geyma mörg 
símanúmer ásamt texta, svo sem netföng, heimilisföng eða athugasemdir við nafn. Hægt er að geyma 
allt að því 2 texta við hvert nafn. 


Fyrsta númerið sem vistað er við nafn verður sjálfkrafa aðalnúmer. Þegar nafn er valið úr símaskrá, til 
dæmis til að hringja eða senda boð, er aðalnúmerið notað nema annað númer hafi verið valið. Hægt er 
að geyma allt að því 5 númer við hvert nafn. 


Hægt er að velja númersgerð fyrir hvert símanúmer eða hvern texta. Ef númersgerð er ekki valin verður 


númeragerðin Ææ notuð. Aðalnúmerið er auðkennt með ramma utan um teikn númeragerðarinnar, til 
dæmis [Æ]. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 37 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


Nýju númeri eða texta bætt við nafn: 
Mörg númer er aðeins hægt að vista í minni símans. 
Til athugunar: Áður en nöfn og númer eru vistuð þarf að breyta minninu sem er notað úr SIM-kort í 
Síminn. Leiðbeiningar eru í Símaskráin valin á bls. 34. 
1. Farið er í nafnalistann, til dæmis með því að styðja á Mm eða A. 
2. Skrunað er með ÍV} eða /A að nafninu þar sem á að bæta við nýju númeri eða texta og stutt á 
Nánar. 
3. Stutt er á Valkostir og skrunað að Bæta númeri við eða Bæta við texta og stutt á Velja. 
4. Skrunað er að númera- eða textagerð og stutt á Velja. 
æ Almennt (sjálfgefin gerð þegar engin önnur gerð er valin) 
a farsími 
Heimasími 
dh Vinnusími 
á Símbréf 
& Tölvupóstur (textagerð) 
EF Póstfang (textagerð) 
Er Athugasemd (textagerð) 
Hægt er að breyta gerð númersins eða textans síðar með valkostinum Breyta tegund á listanum yfir 
valkosti. 
5. Númerið er fært inn, eða textinn, og stutt á Í lagi til að vista það. 
6. Stutt er á Valkostir (og 3. og 4. liður endurteknir) ef á að halda áfram að bæta númerum eða texta 
við nafnið. Stutt er á Til baka og Hætta til að loka símaskránni og fara aftur í biðham. 


38 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Sjálfgefnu númeri breytt: 

1. Í nafnalistanum er skrunað að viðeigandi nafni og stutt á Nánar. 

2. Skrunað er með ÍV) eða A að númerinu sem á að vera sjálfgilt og stutt á Valkostir. 
3. Skrunað er að Velja aðalnr. og stutt á Velja. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


39 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


Leitað og hringt úr símaskrá 
1. Í biðham er stutt á Nöfn. 
2. Skrunað er að Leita og stutt á Velja. 


3. Valinn er fyrsti bókstafurinn í nafninu (eða stutt á Símaskrá til að birta nafnalistann) sem verið er 
að leita að og stutt á Leita. Sprettiglugginn birtist. 


4. Skrunað er með ÍV} eða A að viðeigandi nafni eða fleiri leitarskilyrði eru færð í sprettigluggann 
og skrunað að viðeigandi nafni. 


5. Þegar nafnið er auðkennt er stutt á Nánar, skrunað að Skoða nánar til að skoða upplýsingarnar um 
auðkennda nafnið, eða stutt á @ til að hringja í það. 


M Z Ábending: Ef finna á nafn og símanúmer í skyndi er stutt á [¥) (í biðham), fyrsti stafurinn 
-W~ (fyrstu stafirnir) í nafninu valinn, síðan er skrunað með (=) eða A að viðeigandi nafni. 


Hringt í þjónustunúmer 
Með þessari aðgerð er auðvelt að hringja í eitthvert þjónustunúmerið sem þjónustuveitan kann að hafa 
komið fyrir á SIM-kortinu. Þessi aðgerð birtist ekki ef engin þjónustunúmer eru á SIM-kortinu. 


1. Í biðham er stutt á Nöfn. 
2. Skrunað er með M) eða A að Númer þjónustu og stutt á Velja. 
3. Skrunað er að viðeigandi þjónustunúmeri og stutt á @ til að hringja í númerið. 


40 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Raddstýrt val 


Með raddstýrðu vali er hægt að hringja með því að gefa raddmerki sem bætt hefur verið við tiltekið 
símanúmer. Öll töluð orð svo sem fornafn, eftirnafn og gerð númers (til dæmis Farsími) geta verið 
raddmerki. 


Áður en raddstýrt val er notað er bent á eftirfarandi: 


Aðeins er hægt að geyma raddmerki í minni símans. Þau símanúmer sem á að bæta raddmerkjum 
við eru vistuð eða afrituð í minni símans. 


Þegar raddmerki er hljóðritað eða hringt er með því að gefa raddmerki er símanum haldið í 
hefðbundinni stöðu við eyrað. 


Raddmerki eru ekki háð tungumáli. Þau eru háð rödd þess sem talar. 
Raddmerki eru næm á hávaða í bakgrunni og þau þarf að hljóðrita í kyrrlátu umhverfi. 


Mjög stutt nöfn eru ekki samþykkt; nota þarf löng nöfn og forðast lík nöfn fyrir mismunandi 
símanúmer. 


Til athugunar: Síminn verður að vera á þjónustusvæði með nægilegum sendistyrk. Einnig þarf að 
bera nafnið fram nákvæmlega eins og það var hljóðritað. Þetta gæti verið erfitt, til dæmis í 
hávaðasömu umhverfi eða í neyðartilvikum, það ætti því ekki að treysta eingöngu á raddstýrt val 
við allar aðstæður. 


Raddmerki bætt við símanúmer 

Aðeins er hægt að bæta raddmerkjum við símanúmer sem geymd eru í minni símans. Fyrst skal skipta 
um það minni sem notað er úr SIM-kort í Síminn, sjá leiðbeiningar í Símaskráin valin á bls. 34. Síðan 
eru nafn og númer vistuð Í minni símans, sjá leiðbeiningar í Nöfn og númer vistuð á bls. 35 og Mörg 
símanúmer og textar vistuð með hverju nafni á bls. 37. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. — 41 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


a Þ ù N 


. Farið er í nafnalistann, til dæmis með því að styðja á M eða A. 

. Skrunað er með M eða A að nafninu sem bæta á raddmerki við og stutt á Nánar. 

. Skruntakkarnir Í“) eða A eru notaðir til að velja númerið sem bæta á við raddmerkið. 

„ Stutt er á Valkostir og skrunað með ÍV} eða /A að Skrá raddmerki og stutt á Velja. 

„ Stutt er á Byrja þegar textinn Ýttu á Byrja og talaðu eftir tónmerki birtist: hljóðmerki um að byrja 


heyrist og textinn Tala núna birtist. 


. Símanum er haldið að eyranu og orðin sem á að hljóðrita sem raddmerki eru sögð greinilega eftir 


hljóðmerkið. 

Eftir hljóðritun er raddmerkið spilað og Spilar raddmerki birtist. Ef ekki á að vista hljóðritunina er 
stutt á Hætta. 

Þegar búið er að vista raddmerkið birtist Raddmerki vistað og píp heyrist. 

Raddmerkið er nú geymt í minni símans og táknið § birtist fyrir aftan símanúmerið með 
raddmerkinu. 


Til athugunar: Raddmerki getur verið tengt tíu símanúmerum í einu. Þegar minni þrýtur skal eyða 
einhverjum raddmerkjum. Skruntakkarnir ív) eða A eru notaðir til að finna númerið með 
raddmerkinu sem á að eyða. 


Hringt með raddmerki 


1. 


Í biðham er stutt á Nöfn og takkanum haldið niðri til að hefja raddstýrt val: stutt hljóðmerki er 
spilað og Tala núna birtist. 


Símanum er haldið í hefðbundinni stöðu að eyranu og raddmerkið er gefið greinilega. 


Síminn spilar nafnið og velur sjálfvirkt númerið með raddmerkinu sem hann þekkir eftir eina og 
hálfa sekúndu. 


42 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


e Ef textinn Engin raddmerki skráð birtist eftir að stutt er á Nöfn og takkanum haldið niðri þarf að 
ganga úr skugga um að verið sé að nota minni símans. 


Hringt með HDC-9P-heyrnartólinu 

1. Stutt er á takkann á heyrnartólinu: stutt hljóðmerki heyrist. 

2. Raddmerkið þarf að gefa greinilega. 

3. Síminn spilar merkið og velur sjálfvirkt númerið með raddmerkinu sem hann þekkir eftir eina og 
hálfa sekúndu. 

Raddmerki endurspilað 

Hægt er að spila raddmerki aftur þegar búið er að tengja þau við númer. 

1. Í biðham er stutt á Nöfn til að birta símaskrána. 

2. Leitað er að nafninu með raddmerkinu sem á að spila aftur. 


3. Stutt er á Nánar. Skruntakkarnir Í“) eða A eru notaðir til að leita að viðeigandi númeri. Táknið 
© er birt á eftir símanúmerinu með raddmerkinu. 


4. Stutt er á Valkostir. Skrunað er að Raddmerki og stutt á Velja. 

5. Skrunað er að Spila og stutt á Velja. Símanum er haldið að eyranu til að hlusta á raddmerkið. 
Raddmerki breytt 

1. Í biðham er stutt á Nöfn til að birta símaskrána. 

2. Leitað er að nafninu með raddmerkinu sem á að breyta. 


3. Stutt er á Nánar. Skruntakkarnir Í“) eða A eru notaðir til að leita að viðeigandi númeri. Táknið 
© birtist á eftir símanúmerinu með raddmerkinu. 


4. Stutt er á Valkostir. Skrunað er að Raddmerki og stutt á Velja. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 43 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


5. 
6. 
J: 


Skrunað er að Breyta og stutt á Velja. Ýttu á Byrja og talaðu eftir tónmerki birtist. 
Stutt er á Byrja: hljóðmerki um að byrja heyrist og textinn Tala núna birtist. 


Nýja raddmerkið þarf að gefa greinilega. Síminn spilar nýja raddmerkið aftur og staðfestir að það 
hafi verið vistað. 


Raddmerki eytt 


1. 
2. 
3. 


Í biðham er stutt er á Nöfn til að birta símaskrána. 
Leitað er að nafninu með raddmerkinu sem á að eyða. 


Stutt er á Nánar. Skruntakkarnir Í“) eða /M eru notaðir til að leita að viðeigandi númeri. Táknið 
© birtist á eftir símanúmerinu með raddmerkinu. 


4. Stutt er á Valkostir. Skrunað er að Raddmerki og stutt á Velja. 
5. Skrunað er að Eyða og stutt á Velja. Eyða raddmerki? birtist. 


Stutt er á Í lagi til að eyða raddmerki. 


Hraðvalstakka úthlutað símanúmeri 
Hægt er að stilla alla tölutakkana G - ÆÐ sem hraðval. Þá þarf að úthluta takka símanúmeri. 


1. 


Stutt er á Nöfn, skrunað að Hraðvalsnúmer og stutt á Velja. 


2. Skrunað er að viðeigandi hraðvalstakka (2 til 9) og stutt á Velja. 
3. 
4 


. Stutt er á Velja til að velja númerið sem var birt. Ef fleiri en eitt númer er vistað með nafninu er 


Stutt er á Leita, skrunað að viðeigandi nafni og stutt á Velja. 


skrunað með ÍV} eða A að viðeigandi númeri og stutt á Velja. 


44 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Þegar hraðvalstakka hefur verið úthlutað númeri er hægt að hringja, skoða eða breyta númerinu eða 
afturkalla hraðvalið. 


Hringt með hraðvalstökkum 
Þegar hraðvalstakki (EÐ til ÆÐ) er valinn fyrir símanúmer er hægt að hringja í símanúmerið á 
annan hvorn eftirtalinn hátt: 


e Stutt er á samsvarandi hraðvalstakka og síðan á €ÐÐ. 


e Ef valmyndaraðgerðin Hraðval (valmynd 4-3-3) er virk er stutt á samsvarandi hraðvalstakka og 
honum haldið niðri þar til hringir. 


ML Ábending: Ef stutt er á EÐ og takkanum haldið niðri er hringt í talhólfsnúmerið. 


-W~ 


Símaskráin skipulögð 

Nafni og númeri breytt 

1. Nafnið eða númerið sem á að breyta er sótt og stutt á Nánar og Valkostir. 

2. Skrunað er að Breyta nafni eða Breyta númeri og stutt á Velja. 

3. Nafninu eða númerinu er breytt og stutt á Í lagi. 

Nafni og númeri eytt 

Hægt er að strika út nöfn og símanúmer úr valinni símaskrá, eitt af öðru eða öll samtímis. 
Nafni og númeri eytt 

1. Nafnið og númerið sem á að breyta er sótt og stutt á Nánar og Valkostir. 

2. Skrunað er að Eyða og stutt á Velja. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 45 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


Til athugunar: Ef mörg númer eru vistuð með nafni eyðir valkosturinn Eyða nafninu, öllum 
símanúmerum og textagerð sem vistuð er ásamt nafninu. 


Öllum nöfnum og númerum eytt 

1. Stutt er á Nöfn, skrunað að Eyða og stutt á Velja. 

2. Skrunað er að Eyða öllum og stutt á Velja. 

3. Skrunað er að símaskránni sem á að eyða (S/M-kort eða Síminn) og stutt á Í lagi. 


4. Stutt er á Í lagi þegar textinn Ertu viss? birtist. Siðan er öryggisnúmerið valið og stutt á Í lagi. 


Nöfn og símanúmer send og móttekin 


Hægt er að senda eða taka á móti persónulegum upplýsingum, til dæmis nafnspjaldi, annaðhvort um IR 
(innrauða tengið) eða sem OTA-boð ef netið styður slíkar sendingar. 


Ef nafnspjald er sent sem OTA-boð er viðeigandi nafn og númer fundið í símaskránni og valkosturinn 
Senda nafnspj. síðan notaður. 


Ef nafnspjald er sent um IR er valkosturinn Nafnspj. ÍR notaður. Sjá einnig Afritað um IR á bls. 46. 


Þegar nafnspjald er móttekið er stutt á Sýna. Síðan er stutt á Valkostir, valið Vista eða Fleygja og 
stutt á Velja. 


Afritað um IR 


Nafn og númer úr símanum afritað 
Hægt er að senda færslur í símaskrá sem nafnspjöld um innrauða tengið (IR) í samhæfan síma eða 
tölvu sem keyrir viðeigandi forrit. 


46 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


4. 


. Ganga þarf úr skugga um að hinn síminn eða tölvan séu uppsett til að taka á móti gögnum um IR- 


tengi. 


. Nafnið og símanúmerið sem á að afrita er sótt. 


Stutt er á Valkostir, skrunað að Nafnspj. IR til að afrita símanúmerið og nafnið í annan síma eða 
tölvu. 


Stutt er á Velja. 


Nafn og símanúmer afritað í símann 
Nöfn og símanúmer afrituð úr öðrum samhæfum síma. 


1. 


Stutt er á Valmynd, skrunað að /R-tenging (valmynd 9) og stutt á Velja. Síminn er undir það búinn 
að taka við gögnum um IR-tengið. 


Notandi hins símans getur nú sent nafnið og símanúmerið um innrauða tengið. 


. Þegar nafnið og símanúmerið hafa verið afrituð yfir í símann er stutt á Sýna. Síðan er stutt á 


Valkostir, valið Vista eða Fleygja og stutt á Velja. 


Viðmælendahópar 


Hægt er að stilla símann svo að hann hringi á sérstakan hátt og birti valda mynd á skjánum þegar tekið 
er á móti símtali sem tengist tilteknu nafni og símanúmeri. Fyrst þarf að setja nafn og númer í 
viðmælendahóp. Þá eru tónn og mynd hringingar skilgreind fyrir hópinn. 


Til athugunar: Hægt er að stilla símann svo að hann hringi aðeins þegar símtöl berast frá nöfnum og 
númerum sem tilheyra tilteknum viðmælendahópi með því að nota stillinguna Hringir frá þessum 
hópum í valmyndinni Snið, sjá Sérsnið á bls. 71. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. — 47 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


Nafni og símanúmeri bætt við viðmælendahóp 


1. 


Stutt er á Nöfn skrunað með Ív} eða A að Hópar viðm. og stutt á Velja. 


2. Skrunað er að viðeigandi viðmælendahópi og stutt á Velja. 
3. 
4 


. Stutter á Í lagi þegar Bæta við nafni er auðkennt, síðan er skrunað að viðeigandi nafni og stutt á 


Skrunað er að Hópfélagar og stutt á Velja. 


Bæta við. 
Ef nöfnum og númerum hefur þegar verið bætt við hópinn er stutt á Valkostir, skrunað að Bæta við 
nafni og stutt á Í lagi. Síðan er skrunað að viðeigandi nafni og stutt á Bæta við. 
Ef fleiri en eitt númer er vistað við nafn er skrunað að númerinu sem á að bæta við 
viðmælendahópinn og stutt á Í lagi. 
ML Ábending: Einnig er hægt að bæta nýju nafni við viðmælendahóp með því að sækja nafnið 
NK og númerið í símaskrána, styðja á Nánar og Valkostir, skruna að Hópar viðm., styðja á 
Velja og skruna síðan að viðeigandi viðmælendahópi og styðja á Velja. 


48 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Hringitónn og mynd sett upp fyrir viðmælendahóp og hópi gefið nýtt heiti 


1. 
2. 
3. 


Stutt er á Nöfn, skrunað að Hópar viðm. og stutt á Velja. 

Skrunað er að viðmælendahópi og stutt á Velja. 

Skrunað er að einni eftirfarandi stillingu og stutt á Velja. 

e Heiti hóps. Ef endurskíra á viðmælendahóp er nýtt heiti fært inn og stutt á Í lagi. 


e Hringitónn hóps. Ef stilla á símann svo að hann hringi á sérstakan hátt fyrir hópinn er skrunað 
að viðeigandi tóni og stutt á Í lagi. Sjálfgefið er tóninn sem valinn var fyrir sniðið sem var valið. 

e Mynd hópsins. Ef stilla á símann svo að mynd hópsins birtist er skrunað að Kveikt og stutt á Í 
lagi. 


Á listanum yfir valkosti eru valkostir til að skoða og senda (Senda mynd) myndina sem OTA-boð ef 
netið styður það. 


Einnig er hægt að taka á móti nýrri mynd fyrir hópinn í símanum sem OTA-boð. Þegar tekið er á móti 
hópmynd er stutt á Sýna, síðan er stutt á Valkostir, valið Vista eða Fleygja og stutt á Velja. Ef valið var 
Vista, er skrunað að viðeigandi viðmælendahópi og stutt á | lagi. 


Nafn og númer fjarlægð úr viðmælendahópi 


1. 


Stutt er á Nöfn, skrunað að Hópar viðm. og stutt á Velja. 


2. Skrunað er að viðeigandi viðmælendahópi og stutt á Velja. 
3. 
4 


. Skrunað er að nafninu sem á að strika út, stutt á Valkostir, skrunað á Strika nafn út og stutt á Í 


Skrunað er að Hópfélagar og stutt á Velja. 


lagi. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 49 


Símaskrá (Nöfn) 


Símaskrá (Nöfn) 


Staða minnis 


Hægt er að kanna hve mikið af innra minni símans er í notkun eða hve mörg nöfn og númer eru vistuð á 
SIM-kortinu og hve mikið minni er laust. 


1. Í biðham er stutt á Nöfn. 

2. Skrunað er með Mm eða A að Valkostir og stutt á Velja. 

3. Skrunað er með M) eða A að Sýna stöðu minnis og stutt á Velja. Staða SIM-kortsins birtist. 
4 


. Stutter á Mm eða A til að sjá stöðuna á innra minni símans. 


50 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


5. Notkun valmyndarinnar 


Í símanum er fjöldi aðgerða sem eru flokkaðar í valmyndir og undirvalmyndir. Hægt er að birta 
valmyndirnar og undirvalmyndirnar með því að skruna með ÍV) eða /A eða með því að nota viðeigandi 
flýtinúmer. | hausnum efst á skjánum er hægt að finna hvar verið er í valmyndinni. 


Með flestum valmyndaraðgerðunum er stuttur hjálpartexti. Ef skoða á hjálpartextann er skrunað að 
viðeigandi valmyndaraðgerð og beðið í 15 sekúndur. Hætt er í hjálpartextanum með því að styðja á Til 
baka. 


MM Farið í valmyndaraðgerð með skruni 


1. Aðgangur að valmyndaraðgerð fæst með því að styðja á Valmynd. Stutt er á [V eða A til að fá 
viðeigandi aðalvalmynd á skjáinn, til dæmis Stillingar. Stutt er á Velja til að fara í valmyndina. 


2. Ef undirvalmyndir eru í valmyndinni er sú rétta fundin með því að skruna með [V eða A. Stutt er á 
Velja til að fara í undirvalmynd (til dæmis Símtalsstillingar). 


3. Ef undirvalmyndir eru í valmyndinni sem var valin er 2. liður endurtekinn. Stutt er á Velja til að fara 
í næstu undirvalmynd (til dæmis Lyklaborðssvar). 


4. Stutt er á ÍV) eða /A til að velja stillingu og staðfesta hana. 


ML Ábending: Ef fara á aftur í síðustu valmynd er stutt á Til baka. Ef hætta á í valmyndinni án 
-W~ pess að breyta stillingum og fara aftur í biðham er stutt á ÆÐ. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 51 


Notkun valmyndarinnar 


Notkun valmyndarinnar 


MM Farið í valmyndaraðgerð með flýtinúmeri hennar 


Valmyndaratriðin (valmyndir, undirvalmyndir og stillingarvalkostir) eru tölusett og hægt er að birta þau 
í skyndi með flýtivísunum. Sjá listann yfir valmyndaraðgerðirnar til að skoða flýtinúmer í valmyndir. 


1. Stutt er á Valmynd. 


2. Vísunarnúmer valmyndaraðgerðarinnar sem á að birta er fært inn hratt, það má ekki taka lengri 
tíma en tveimur sekúndur. Ef til dæmis gera á aðgerðina Lyklaborðssvar virka: Stutt er á Valmynd, 


D P o W. 

e Valmynd til að fara í valmyndina 
e Œ iyrir Stillingar 

. Q fyrir Símtalsstillingar 

e Q fyrir Lyklaborðssvar 


52 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


MH Listi yfir valmyndaraðgerðir 


1. Skilaboð að 2. Lengd allra símtala 


1. Skrifa skilaboð 3. Símtöl inn: tími 
4. Símtöl út: tími 


2 nnna, 5. Núllstilla teljara 
3. Uthólf 6. Kostnaður við símtöl 
4. SMS-safn 1. Skref síð. símtals 
5. Skjalasnið 2. Skref allra símtala 
6. Mínar möppur 3. Sérsnið ch ÓS 
7. Eyða öllum 1. Almennt 
8. SMS-stillingar 1. Gera virkt 
1. Númer miðstöðvar 2. Eigið val 
2. Skilaboð send sem 1. Velja hringingu 
3. Gildistími 2. Hringitónn 
4. Númer aðalviðtakanda 3. Styrkur hringingar 
5. Tilkynningar um skil 4. Titringur 
6. Svar frá sömu SMS-miðstöð 5. Hringing 
7. Snið á SMS 6. Takkatónar 
2. Símtalaskrá 7. Aðvörunarhljóð 
Fr A ÞÓ 8. Hringir frá þessum hópum 
1. Hringingum ósvarað 2 
3 á 2. Hljótt 
2. Hringt var frá 1. Gera virkt 


3. Hringt var í 2. Eigið val (sömu undirvalmyndir og eru í 
4. Eyða nýlegum símtölum Almennt) 
5. Lengd símtals 3. Endurskíra 


1. Lengd síðasta símtals 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 53 


Notkun valmyndarinnar 


Notkun valmyndarinnar 


54 


3. Fundur (sömu undirvalmyndir og eru í 
Hljótt) 

4. Utandyra (sömu undirvalmyndir og eru í 
Hljótt) 

5. Símboði (sömu undirvalmyndir og eru í 
Hljótt) 


6. Handfrjálst' (sömu undirvalmyndir og eru í 


Almennt auk Sjálfvirkt svar og Ljós) 


7. Heyrnartól? (sömu undirvalmyndir og eru Í 
Almennt auk Sjálfvirkt svar) 


. Stillingar =, 


1. Vekjaraklukka 
2. Klukka 


3. Símtalsstillingar 
Lyklaborðssvar 

Sjálfvirkt endurval 
Hraðval 

Biðþjónusta fyrir símtöl 
Lína til að hringja 
Samantekt eftir símtal? 
Símbréf eða gagnasending 
Númerabirting 


4. Símastillingar 


0. 090 NO 


1. Tungumál 

2. Uppl. um endurvarpa 

3. Opnunarkveðja 

4. Val á neti 

5. Staðfesta SIM-aðgerð 
5. Stillingar fyrir samskipti 

1. Upplýsingaþjónusta 

2. Hlusta á talboð 

3. Númer talhólfs 

4. Þjónustuskipun 


6. Oron ingar 

1. Krefjast PIN-númers 

„ Útilokunarþjónusta 

. Fast númeraval 

. Lokaður notendahópur 

„ Öryggisstig 

. Breyta aðgangslyklum 
1. Breyta öryggisnúmeri 
2. Breyta PIN-númeri 
3. Breyta PIN2-númeri 
4. Breyta lykilorði fyrir útilokun 


7. Setja upphafsstillingar 


0 0 


5. Flutningar 


1. Þetta snið sést aðeins ef síminn er eða hefur verið notaður með bilbúnaðinum CARK-91. 
2. Þetta snið sést aðeins ef síminn er eða hefur verið notaður með heyrnartólinu HDC-9P. 
3. Ef SIM-kortið styður ekki aðgerðina Lína til að hringja er Uppl. eftir símtali valmynd 4-2-5. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


1. Flytja öll símtöl 

2. Flytja þegar síminn er á tali 

3. Flytja þegar enginn svarar 

4. Flytja ef slökkt er eða síminn utan svæðis 
5. Flytja ef samband næst ekki 

6. Flytja öll símbréf 

7. Flytja allar gagnasendingar 

8. Fella alla símtalsflutninga úr gildi 


6. Leikir 

7. Reiknivél 

8. Dagbók 

9. IR-tenging 
10. Þjónusta 

11. SIM-þjónusta' 


1. Aðeins sýnt með stuðningi SIM-korts. Nafnið og efnið fer eftir SIM-kortinu. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


55 


Notkun valmyndarinnar 


Valmyndaraðgerðir 


6. Valmyndaraðgerðir 


MM Skilaboð (valmynd 1) > 
Í valmyndinni Skilaboð er hægt að lesa, rita og senda texta og myndir eða vista apea 


móttekin boð í möppunum til að nota síðar. 


Til athugunar: Áður en hægt er að senda texta- eða myndboð þarf að vista númer miðstöðvarinnar 
með valkostinum Númer miðstöðvar í SMS-stillingar í þessari valmynd yfir Skilaboð. Númer fyrir 
miðstöðina fæst hjá þjónustuveitunni. 


Textaboð rituð og send 


Í valmyndinni Skrifa skilaboð er hægt að rita og breyta textaboðum sem í eru allt að því 160 stafir. 
Hægt er að rita boð á tvo vegu: 


1. 
2. 


með aðferðinni sem venjulega er notuð í farsímum, gefin tilkynna með *% og 

með aðferð sem nefnist sjálfvirk ritun, gefin tilkynna með 8. 

Í biðham er stutt á Valmynd, stutt á Velja þegar Skilaboð birtist. 

Stutt er á Velja þegar Skrifa skilaboð birtist. 

Boð færð inn. 

w/ Ábending: Þegar texti er ritaður er notað textaletur, fyrsti stafur í setningu er þá sjálfkrafa 


= 


-g< hástafur. 


56 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Fjallað er um hvernig skjalasnið eru sett inn í Stöðluð svör og skjalasnið á bls. 60 og hvernig myndir 
eru settar inn í boð í Myndir settar inn á bls. 60. 


Hægt er að nota venjulega textaritun sem lýst er í Nöfn og númer vistuð á bls. 35. 


Að öðrum kosti má nota sjálfvirka ritun. Sjá Sjálfvirk ritun á bls. 57. 


. Boð eru send með því að styðja á Valkostir. 


5. Stutt er á Velja þegar Senda er auðkennt. 


7. 


Á listanum yfir valkostina eru valkostir um að senda, vista og eyða boðum sem verið er að rita. 


. Fært er inn símanúmer viðtakanda eða símanúmerið sótt í símaskrána með því að styðja á Leita. 


Nafnið er fundið og stutt á Í lagi. 
Stutt er á Í lagi til að senda boðin. 


Sjálfvirk ritun 
Með sjálfvirkri ritun er hægt að færa inn staf með því að styðja einu sinni á takka. Þessi ritun byggist á 
innbyggðu orðabókinni sem hægt er að bæta í nýjum orðum. 


Tungumál valið fyrir sjálfvirka ritun 


1. 
2; 
3. 


Í biðham er stutt á Valmynd, stutt á Velja þegar Skilaboð birtist. 
Stutt er á Velja þegar Skrifa skilaboð birtist. 
Stutt er á Valkostir, skrunað að Orðabók og stutt á Velja. 


Til athugunar: Sjálfvirk ritun er aðeins tiltæk á þeim tungumálum sem skráð eru í listann yfir 
valkosti í orðabók. 


. Skrunað er að viðeigandi tungumál og stutt á Velja. 19-orðabók virk birtist og sjálfvirk ritun er nú 


virk, og er það gefið til kynna með FÁ. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 57 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Hægt er að skipta úr sjálfvirkri ritun í venjulega ritun með því að styðja á Valkostir (í valmyndinni 
Skrifa skilaboð) og skruna að Orðabók. Skrunað er að Orðabók óvirk og stutt á Velja. T9- orðabók 
óvirk birtist. 
ML Ábending: Stutt er á Valkostir og takkanum haldið niðri til að gera sjálfvirka ritun virka 
—K— eða óvirka í skyndi. 


Orð rituð með sjálfvirkri ritun 
1. Byrjað er á að rita orð með tökkunum Q til ÆÐ. Aðeins er stutt einu sinni á takka fyrir hvern 
staf. 


Ef til dæmis enska orðabókin er valin og ritað Nokia er stutt á: 


2€ SA Ø 0 B 


(fyrir n) (fyrir o) (fyrir k) pa i (fyrira) a) 

2 abc m= abc COE m abc 

[0 ffens 
Orðið breytist með hverjum áslætti, ekki skal veita því neina athygli hvernig orðið birtist á skjánum 
fyrr en lokið er við að færa inn alla stafina. 


e Efeyðaástaf er stutt á Hreinsa. 
e Efbreyta á í hástaf eða lágstaf er stutt á Œ. 
e Effara á milli bókstafa- og tölustafahams er stutt á €ÆÐ og honum haldið niðri. 


58 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


e Efskjóta á inn orði er stutt á Valkostir. Skrunað er að Bæta í orði og stutt á Velja. Orðið er ritað 
og stutt á Vista. 


e Ef setja á inn einn tölustaf í bókstafaham er stutt á takkann með viðeigandi tölustaf og honum 
haldið niðri. 


e Efsetja á inn nokkra tölustafi er stutt á Valkostir. Skrunað er að Bæta númeri í og stutt á Velja. 
Tölustafirnir eru færðir inn og stutt á Í lagi. 


e Efsetja á inn tákn er stutt á €EÐ og honum haldið niðri. Táknið er valið og stutt á Nota. 


Annar kostur er að styðja á Valkostir, skruna að Bæta í tákni og styðja á Velja. Skrunað er að 
viðeigandi tákni og stutt á Nota. 


2. Þegar lokið er við að rita orðið og það er rétt er það staðfest með því að styðja á |V) eða bæta við 
bili með €. 

3. Ef orðið er rétt má byrja að rita næsta orð. 
Ef orðið er rangt er um eftirtalda valkosti að ræða: 
e Stutt er á €ÐÐ hvað eftir annað þar til orðið birtist og það síðan staðfest. 
e Stutt er á Valkostir, skrunað að Skoða næsta og stutt á Velja. 
Ef greinarmerkið ? birtist aftan við orðið er orðið sem ætlunin var að rita ekki í orðabókinni. Ef bæta 
á orðinu í orðabókina er stutt á Stafa. 


Orðið sett á lista yfir samræmd orð 
1. Ef ekkert eins orð finnst í sjálfvirka rithamnum má setja inn nýtt orð í orðabókina. Stutt er á Stafa 
og orðið ritað með hefðbundna rithamnum. 


2. Stutt er á Vista til að vista orðið. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 59 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Til athugunar: Þegar orðabókin er orðin full kemur nýja orðið í stað þess sem lengst er síðan að bætt 
var við. 


Samsett orð rituð 
1. Fyrri hluti orðsins er færður inn og hann samþykktur með því að styðja á Ív). 
2. Síðari hluti samsetta orðsins er færður inn og orðið samþykkt með því að styðja á Œ eða M. 


Stöðluð svör og skjalasnið 
I símanum er listi yfir stöðluð svör og skjalasnið sem hægt er að nota þegar boðum er svarað. Einnig er 
hægt að nota sniðmát þegar boð eru rituð. 


Listi yfir sjálfgefin sniðmát eru í möppunni Skjalasnið í valmyndinni Skilaboð. Hægt er að breyta 
sniðmáti textaboða að vild, en upprunalega skjalasniðið verður endurheimt þegar valmyndin 4-7 er 
valin (Setja upphafsstillingar). 


Skjalasnið sett inn: 

1. Í valmyndinni Skrifa skilaboð er stutt á Valkostir. 

2. Skrunað er að Nota skjalasnið og stutt á Velja. 

3. Skrunað er að viðeigandi skjalasniði og stutt á Velja. 
Teiknið Œ birtist framan við sniðmát textaboðanna. Teiknið Ææ] birtist framan við sniðmát 
myndboðanna. 


Myndir settar inn 
Í símanum eru 10 skjalasnið fyrir myndboð. Einnig er hægt að vista nýjar myndir í möppuna Skjalasnið. 
Fleiri myndir er að finna á vefsetri Nokia (http://www.club.nokia.com). 


60 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Til athugunar: Þessa aðgerð er eingöngu hægt að nota ef símafyrirtæki eða þjónustuveita styðja hana. 
Aðeins símar með möguleika á myndboðum geta tekið á móti og birt myndboð. 


Mynd sett inn í textaboð: 


1. 
2. 
3. 


Í valmyndinni Skrifa skilaboð er stutt á Valkostir. 

Skrunað er að Hengja mynd við og stutt á Velja. Listi yfir skjalasnið myndboða birtist. 

Skrunað er með ÍV} eða /A) að viðeigandi skjalasniði myndboðanna og stutt á Velja til að skoða 
þau. 


Til athugunar: myndsnið eru með sjálfgefna titla en þeim má breyta með því að velja kostinn 
Endurskíra og færa inn nýja titilinn. 


. Myndin er sett inn í boðin með því að styðja á Nota. Þegar myndin hefur verið hengd við boðin 


birtist textinn Mynd viðhengi og valmyndin Skrifa skilaboð kemur aftur upp. Teiknið æ táknar að 
myndin hefur verið fest. Fjöldi stafa sem hægt er að rita í myndboð fer eftir stærð myndarinnar. 


. Ef skoða á myndina og textann saman áður en boðin eru send er stutt á Valkostir skrunað að Skoða 


áður og stutt á Velja. 


Ef á að breyta myndinni sem hengd var við er kosturinn Skipta um mynd valinn. Ef á að fjarlægja 
viðhengdu myndina er kosturinn Burt m. myndina valinn. 


. Ef senda á boðin er stutt á Valkostir og kosturinn Senda valinn. 


Bent er á að hver myndboð eru gerð úr nokkrum textaboðum. Þess vegna kann að vera dýrara að 
senda ein myndboð en ein textaboð. 


Þar sem myndboð eru vistuð í minni símans er ekki hægt að skoða þau ef SIM-kortið er notað í 
öðrum síma. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 61 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Texta- og myndboð lesin og skoðuð 

Þegar texta- eða myndboð hafa borist birtist vísirinn og fjöldi nýrra boða á eftir skilaboð 
móttekin á skjánum. 

1. Stutt er á Sýna til að skoða boð eða á Hætta ef skoða á boðin síðar. 


Ef lesa á textaboðin síðar: 


Í valmyndinni Skilaboð er skrunað að /nnhólf og stutt á Opna. Skrunað er að viðeigandi boðum og 
stutt á Velja til að lesa þau. Olesin textaboð eru gefin til kynna með teikninu D4 framan við þau. 
Boðin eru geymd í möppunni /nnhólf þegar búið er að lesa þau. 


Ef skoða á myndboðin síðar: 


Í valmyndinni Skilaboð er skrunað að Innhólf og stutt á Opna. Skrunað er að viðeigandi boðum og 
stutt á Velja til að skoða þau. Myndboð sem ekki hafa verið skoðuð eru gefin til kynna með teikninu 
E] framan við þau. 

2. Þegar verið er að lesa og skoða boðin er stutt á Valkostir til að skruna listann yfir valkostina og 
stutt er á Velja við auðkennda liðinn til að velja hann. 
Á listanum eru valkostir um að eyða, svara, framsenda, flytja, breyta og endurnefna boðin sem verið 
er að lesa. Einnig er hægt að breyta leturstærð boðanna sem verið er að lesa. 
e Benter á að þegar myndboðum er svarað afritast aðeins textinn í svarið. Þegar myndboðum er 

breytt er aðeins hægt að breyta textanum, ekki myndinni. 


e Efvista á myndina til að nota síðar er kosturinn Vista mynd valinn: myndin er vistuð í möppuna 
Skjalasnið. 


62 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Einnig er hægt að afrita boðin í dagbók símans sem minnismiða (Afrita í dagbók). Valkosturinn Sjá 
nánar sýnir til dæmis nafn sendanda og símanúmer, miðstöðina sem sent er um, dagsetningu og 
tíma móttöku. Ef á að taka númer úr boðunum er valkosturinn Taka númer notaður. 


Boðum svarað 
1. Farið er í boðin sem á að svara og stutt á Valkostir, skrunað að Svara eða Svara (texti) ef verið er að 
svara myndboðum og stutt á Velja. 


2. Skrunað er að einni af eftirfarandi svargerðum og stutt á Velja. 
e Tómur skjár. Upprunaleg boð fylgja ekki með í svarinu. 
e Svara bréfi. Upprunaleg boð fylgja með í svarinu. 


e Stöðluð svör, tildæmis Já, Takk eða Til hamingju. Aðeins staðlaða svarið sem valið er fer í svarið. 
Staðlaða svarinu má líka breyta og bæta við það texta. 


e Skjalasnið. Skjalasniðið sem var valið er í upphafi svarsins. Hægt er að breyta skjalasniðinu og 
bæta við viðbótartexta. 


3. Ef valið er Skjalasnið birtist listinn yfir skjalasnið. Á honum er til dæmis Hringdu eða Sé þig í. 
Skrunað er að viðeigandi skjalasniði og stutt á Velja. 


4. Svar er ritað og stutt á Valkostir, skrunað að Senda og stutt á Velja. Stutt er á Í lagi til að senda 
boðin á númerið sem birtist. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 63 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Sérstakir valkostir sendingar 


Boð send til margra viðtakenda 


H 


ægt er að senda boð til margra viðtakenda. Þegar svarboð eru send er kosturinn Frams. á marga 


valinn í Framsending og þegar boð eru skrifuð og þau send er valið Senda á marga í Valkostir. 


1 
2 
3 
4 
5 


S 
H 


. Þegar boðin hafa verið skrifuð, stutt á Valkostir og er skrunað að Valkostir og stutt á Velja. 
- Skrunað er að Senda á marga og stutt á Velja. Listinn yfir nöfn birtist. 

. Skrunað er að viðeigandi nafni og stutt á Í lagi til að senda boðin. 

. Þá er næsti viðtakandi valinn og stutt á Í lagi. 

. Þegar boðin hafa verið send til allra sem eiga að fá þau er stutt á Búið. 


kilaboð send með SMS-sniði 
ægt er að senda eða framsenda boð, til dæmis í bréfsímanúmer, með valkostinum SMS-snið í 


Valkostir eða í Framsending ef netið styður slíkt. 


Ef senda á boð í bréfsíma þarf til dæmis að byrja á því að skilgreina sniðið í stillingum fyrir símbréf. Sjá 


S 


1. 


2 
3. 
4 


MS-valmynd á bls. 66. 

Þegar boðin hafa verið rituð er stutt á Valkostir og skrunað til að velja Valkostir og stutt á Velja. 
. Skrunað er að SVS-snið og stutt á Velja. 

Skrunað er að sniðinu sem skilgreint var fyrir símbréf og stutt á Velja. 

. Bréfsímanúmerið er fært inn eða sótt í símaskrána og stutt á Í lagi. 


ML Ábending: Ef bréfsímanúmerið er vistað í stillingunni Númer aðalviðtakanda fyrir sniðið 
—{- sem var valið leggur síminn sjálfkrafa til það númer. Stutt er á Í lagi til að nota númerið. 


64 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Boðin skipulögð 
Öllum boðum sem geymd eru í boðaminni símans er raðað í möppur. 
Möppurnar Innhólf og Úthólf 


Þegar búið er að lesa móttekin texta- eða myndaboð vistast boðin sjálfkrafa í möppunni /nnhólf í 
valmyndinni Skilaboð. 


Þegar boð sem hafa verið skrifuð eða send eru vistuð fara þau í möppuna Úthólf. 


Til athugunar: Blikkandi teiknið œG gefur til kynna að boðaminnið sé á þrotum. Eyða þarf einhverjum 
af eldri boðunum áður en hægt er að senda eða taka á móti nýjum boðum. 


Safnmappa og möppur fyrir notanda 

Ef tryggja þarf að ekki verði skrifað yfir tiltekin boð þegar boðaminnið er fullt eða ef skipuleggja á 
boðin betur er hægt að færa einhver af boðunum í möppuna SMS-safn eða bæta við nýjum möppum í 
valmyndinni Skilaboð og vista boð þar. 


Möppu bætt við: 

1. | valmyndinni Skilaboð er skrunað að Mínar möppur og stutt á Opna. 

2. Stutt er á Valkostir, skrunað að Ný mappa og stutt á Velja. Heiti nýju möppunnar er fært inn og 
stutt á Í lagi. 

Efni eytt úr einni möppu eða öllum: 

1. Í valmyndinni Skilaboð er skrunað að Eyða öllum og stutt á Opna. 

2. Annaðhvort eftirtalinna atriða er gert: 


Skrunað er að möppunni sem geymir efnið sem á að eyða og stutt á Í lagi. Síðar er stutt á Í lagi 
þegar textinn Eyða öllum skilaboðum úr möppu? birtist. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 65 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Skrunað er að Öllum lesnum og stutt á Í lagi til að eyða öllum lesnum boðum úr öllum möppunum. 
Síðan er stutt á Í lagi þegar textinn Eyða öllum skilaboðum úr möppu? birtist. 


Möppu eytt: 
1. I valmyndinni Skilaboð er skrunað að Mínar möppur og stutt á Opna. 
2. Skrunað er að möppunni sem á að eyða og stutt á Valkostir. 
3. Skrunað er að Eyða möppu og stutt á Velja. 
Til athugunar: Þegar möppu er eytt eyðast einnig öll boð sem í henni eru. 
Texta- eða myndboð færð eða þeim eytt: 
1. I viðeigandi boðum er stutt á Valkostir. 
2. Skrunað er að Færa eða Eyða og stutt á Velja. 
3. Ef færa á boð er skrunað að völdu möppuheiti og stutt á Í lagi. 


SMS-valmynd 

Farið í SMS-valmyndarlista: 

1. I valmyndinni Skilaboð er skrunað að SMS-stillingar og stutt á Velja. 

2. Skrunað er að stillingunni sem á að breyta og stutt á Velja. 

Tvær valmyndir fyrir skilaboð eru í símanum, önnur fyrir sérsnið en hin á við öll skilaboð. 


Snið fyrir boð eru stillingar sem nauðsynlegar eru til að senda boð. Í símanum eru notaðar stillingarnar 
Númer miðstöðvar, Skilaboð send sem og Gildistími í valmyndinni SMS-stillingar sem er snið 
sjálfgefið fyrir boð nema annað sé valið þegar boð eru send. 


66 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Þegar til dæmis boðum er svarað og valið er Senda eða þegar boð eru rituð og valið er Senda er 
sjálfgefið snið á SMS notað sjálfkrafa. 


Einnig er hægt að senda boð í bréfsima eða á netfang (ef þjónustuveitan styður það) ef snið fyrir boð 
hefur verið skilgreint fyrir símbréf eða tölvupóst. Sjá einnig Sérstakir valkostir sendingar á bls. 64. 


Stillingar sem eiga við öll boð 
Eftirfarandi boðastillingar í valmyndinni SMS-stillingar eru fyrir öll útsend boð, án tillits til þeirra 
stillinga sem voru valdar. 


e Tilkynningar um skil. Hægt er að fara fram á að sendingarskýrslur um boð séu send um netið 
(sérþjónusta). Tilkynning um skil er merkt með a fyrir framan haus boðanna. 


e Svar frá sömu SMS-miðstöð. Þessi sérþjónusta gerir viðtakendum boða kleift að senda svar um 
sömu miðstöð. 


Snið á SMS' 
Í undirvalmyndinni Snið á SMS í SMS-stillingar er hægt að breyta stillingum fyrir ákveðið boðsnið?. Öll 
boðsnið hafa eigin undirvalmynd með eftirtöldum aðgerðum: 


e Númer miðstöðvar. Í þessari undirvalmynd er hægt að vista símanúmer miðstöðvarinnar sem þarf 
til að senda boð. 


e Skilaboð send sem. Fyrir venjuleg boð er kosturinn Texti valinn, fyrir símbréf er kosturinn Símbréf 
valinn o.s.frv. Bent er á að aðeins er hægt að nota valkostina Símbréf, Tölvupóstur og Símboð ef í 
boðþjónustunni felst möguleikinn á að breyta sniði boða. Þjónustuveitan veitir upplýsingar um 
hvort möguleiki er á þessum aðgerðum. 


1. Valmyndin fyrir snið á SMS birtist aðeins ef SIM-kortið styður fleiri en einn hóp stillinga. Hver stillingahópur fær eigin 
undirvalmynd og getur heitið hvað sem er. 
2. Fjöldi stillingahópa fer eftir því hve marga hópa SIM-kortið styður. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 67 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


e Gildistími Þessi sérþjónusta gerir kleift að stilla geymslutíma boða í miðstöðinni meðan reynt er að 
koma þeim til skila. 


e Númer aðalviðtakanda. Númerið sem er vistað í þessum valkosti er lagt til sem aðalnúmer fyrir 
boðasendingar þegar þetta snið er valið á SMS. 


e Nafn á SMS-sniði Gerir kleift að endurskíra hvert snið á SMS. 


MM Símtalaskrá (valmynd 2) fm TG] 


Í þessari valmynd er hægt að skoða og eyða skráðum símanúmerum og skoða 
lengd símtala og kostnað við þau (sérþjónusta). 


| valkostunum fyrir símtöl sem ekki er svarað, símtölum sem er svarað eða númer sem hringt er í er 
hægt að: 


e hringja í númerið 

e vista númerið í símaskránni 

e skoða dagsetningu og tíma símtals 

e skoða, breyta eða eyða númer af listanum. 


Til athugunar: Móttekin símtöl og símtöl sem ekki er svarað eru aðeins skráð ef netið styður CLI 
(Calling Line Identification), kveikt er á símanum og hann er innan þjónustusvæðis. 


Hringingum ósvarað (valmynd 2-1) 
Með þessari aðgerð er hægt að skoða lista yfir síðustu tíu hringingar sem ekki var svarað (sérþjónusta). 


ML Ábending: Þegar boð birtast um hringingu sem ekki var svarað er stutt á Símaskrá til að 
-W~ birta lista yfir símtöl sem ekki var svarað. Stutt er á @ ef hringja á strax. 


68 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Hringt var frá (valmynd 2-2) 
Með þessari aðgerð er hægt að skoða lista yfir síðustu tíu símanúmer sem var svarað (sérþjónusta). 


Hringt var í (valmynd 2-3) 
Í þessari undirvalmynd er hægt að skoða síðustu tíu símanúmer sem hringt var í eða reynt að hringja í. 


ML Ábending: Ef bregða á upp lista yfir númer sem síðast voru valin í skyndi er stutt á @® 
-%> einu sinni þegar siminn er í biðham. 


Eyða nýlegum símtölum (valmynd 2-4) 

Í þessari valmynd er hægt að eyða öllum símanúmerunum sem skráð eru í undirvalmyndunum 
Hringingum ósvarað, Hringt var frá og Hringt var í. Bent er á að ekki er hægt að afturkalla aðgerðina. 
Þessum símanúmerum er einnig eytt í eftirtöldum tilvikum: 


e Efkveikterá símanum og ísett SIM kort er ekki eitt af fimm siðustu SIM kortum sem notuð hafa 
verið í símanum. 


e Þegarstillingunni Öryggisstig er breytt (valmynd 4-6-5). 


Lengd símtals (valmynd 2-5) 


Með þessari aðgerð er hægt að skoða lengd símtala í klukkustundum, minútum og sekúndum. Einnig er 
hægt að núllstilla teljarana með aðgerðinni Núllstilla teljara (valmynd 2-5-5). Þörf er á öryggisnúmeri 
til að núllstilla teljara. Sjá Aðgangsnúmer á bls. 102. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 69 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Li Til athugunar: Tíminn sem birtist á reikningum þjónustuveitunnar fyrir hringingar kann að 
vera breytilegur eftir eiginleikum símkerfisins, sléttun fjárhæða við gerð reikninga og öðru 
slíku. 


Kostnaður við símtöl (valmynd 2-6) 

Með þessari sérþjónustu er hægt að kanna kostnað við síðasta símtal eða öll símtöl. 
Símtalskostnaðurinn er sýndur sérstaklega fyrir hvert SIM-kort. Hægt er að takmarka kostnaðinn við 
tiltekin skref eða gjaldmiðil með valkostinum Kostn. hámörk. Hægt er að hringja og svara símtölum ef 
ekki er farið yfir tilgreint kostnaðarhámark. Fjöldi ónýttra skrefa er sýndur í biðham. Ef til vill þarf PIN2- 
númerið til að stilla kostnaðarhámarkið. Hægt er að stilla símann svo að ónýttur taltími (miðað við 
kostnaðarhámark) sé sýndur í skrefum eða gjaldmiðli með valkostinum Sýna kostnað í. Ef til vill þarf 
PIN2-numerið til að velja gjaldmiðil eða skref. Þjónustuveitan veitir upplýsingar um skrefagjald. Með 
valkostinum Núllstilla teljara er hægt að endurstilla skrefateljarana. Þörf er á PIN2-númerinu til að 
núllstilla teljarana. Sjá Aðgangsnúmer á bls. 102. 


Lis Til athugunar: Þegar ekki eru til fleiri hleðslu- eða gjaldmiðilseiningar er aðeins hægt að 
hringja í neyðarnúmerið 112. 


Tíminn sem birtist á reikningum þjónustuveitunnar fyrir hringingar kann að vera breytilegur 
eftir eiginleikum símkerfisins, sléttun fjárhæða við gerð reikninga og öðru slíku. 


IM Sérsnið (valmynd 3) Eki'$, 
Í valmyndinni Sérsnið er hægt að stilla og sérsníða tónval fyrir mismundandi 


atburði, umhverfi og viðmælendahópa. 


70 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Notandasnið gerð virk 


Ef breyta á sniðinu sem verið er að nota (Almennt sem sjálfgildi) er stutt snöggt á takkann EA (i 
biðham). Síðan er skrunað með ÍV} eða /A að sniðinu sem á að gera virkt og stutt á Í lagi. 


ML Ábending: Stutt er snöggt á takkann EE (í biðham). Þá er stutt á takkann sem samsvarar 
->~ númeri sniðsins og beðið í þrjár sekúndur. Ef til dæmis á að gera sniðið Hljótt virkt er fyrst 
stutt snöggt á takkann MEÐ og síðan á Q. 


Sérsnið 
1. Stutt er á Valmynd, skrunað að Sérsnið og stutt á Velja. Eftirfarandi listi yfir valkosti birtist: 
Almennt, Hljótt, Fundur, Utandyra, Símboði, Handfrjálst, Heyrnartól. 


Til athugunar: Handfrjálst og Heyrnartól birtast ekki á listanum yfir Sérsnið nema bilbúnaðurinn 
CARK-91 eða heyrnartólið HDC-9P séu tengd símanum. Hins vegar verða stillingar fyrir Handfrjálst 
og Heyrnartól áfram í valmyndinni að tengingu lokinni. 


2. Skrunað er að viðeigandi sniði og stutt á Valkostir. 
3. Valið er Eigið val og stutt á Í lagi. 


Til athugunar: Ef valið er Gera virkt er valda sniðið notað, ekki er hægt að sérsniða það á þennan 
hátt. 


Þegar síminn er tengdur bílbúnaðinum CARK-91eða heyrnartólinu HDC-9P er aðgerðin Gera virkt 
ekki fyrir hendi. 


4. Skrunað er að stillingunni sem á að sérsníða og stutt á Velja. 


5. Skrunað er að viðeigandi valkosti og stutt á Í lagi. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 71 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Stillingar sem hægt er að sérsníða 
Þegar valkosturinn Eigið val hefur verið valinn er hægt að sérsníða stillingar fyrir valið snið: 


Velja hringingu til að skilgreina hvernig látið er vita um hringingar. Valkostirnir eru: Hringja, 
Hækkar, Ein hringing, Eitt bíp og Slökkt. 
Enginn hringitónn eða píp heyrist þegar Velja hringingu er stillt á Slökkt. Þessi hljóðlausi hamur er 
gefinn til kynna með í. 
Hringitónn til að stilla hringitón símtala. 
ML Ábending: Hægt er að geyma fimm gerðir hringinga samtímis á listanum yfir hringingar ef 
>g< tekið er á móti þeim um IR eða OTA. Ef tekið var á móti hringitón um IR eða OTA og ekkert 
rými er fyrir þennan hringitón á listanum er hægt að skipta út einni gerðinni með nýjum 
hringitón. 
Styrkur hringingar til að hækka og lækka hringitón og tónmerki um boð. 


Titringur síminn látinn titra við hringingar og þegar tekið er á móti boðum. Titringurinn er ekki 
virkur þegar síminn er tengdur við hleðslutæki eða í borðstandi. 


Hringing til að stilla hringitón fyrir boð. 
Takkatónar hljóðstyrkur stilltur fyrir takkatóna eða hann tekinn af. 


Aðvörunarhljóð viðvörunartónar gerðir virkir eða óvirkir. Þegar þeir eru virkir sendir síminn til 
dæmis frá sér viðvörunartón þegar rafhlaða hans er að tæmast. 


Hringir frá þessum hópum síminn stilltur þannig að hann hringir aðeins þegar um er að ræða 
símanúmer í ákveðnum viðmælendahópi. Skruntakkarnir Í“) eða A eru notaðir til að opna 
viðeigandi hóp og stutt á Merkja. 


72 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Sjá Hringitónn og mynd sett upp fyrir viðmælendahóp og hópi gefið nýtt heiti á bls. 49 ef stilla á 
hringitón og mynd fyrir viðmælendahóp. 

e Sjálfvirkt svar (eingungis í sniðunum Handfrjálst og Heyrnartól) til að stilla símann svo að 
hringingum sé svarað eftir fáeinar sekúndur. 


Til athugunar: Aðeins er hægt að nota þessa aðgerð þegar síminn er tengdur við heyrnartól eða 
bílbúnað sem tengdur er kveikjulás bílssins, og svissað á. 


e Ljós (aðeins í sniðinu Handfrjálst) til að stilla ljós á skjá og tökkum á Kveikja eða Sjálfvirkt. 


Snið endurnefnd 

Hægt er að endurskíra snið að vild, að undanskildu sniði fyrir Almennt, Handfrjálstog Heyrnartól. 

1. Stutt er á Valmynd, skrunað með ÍV} eða A að Sérsnið og stutt á Velja. 

2. Skrunað er að sniðinu sem á að endurskira og stutt á Valkostir, þá skrunað að Endurskíra og stutt á 
l lagi. 

3. Nýja nafnið er fært inn og stutt á Í lagi. Stafir færðir inn, sjá Nöfn og númer vistuð á bls. 35. 


E Stillingar (valmynd 4) 
ið 


Vekjaraklukka (valmynd 4-1) 


Hægt er að stilla vekjaraklukku símans á ákveðinn tíma í valmyndinni Vekjaraklukka {valmynd 4-1). 
Stutt er á Valmynd til að fara í þessa undirvalmynd (í biðham), skrunað að Stillingar og stutt á Velja. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 13 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Í vekjaraklukkunni er notað sama tímasniðið og í klukkunni sjálfri: 12 eða 24 klukkustundir. Í biðham 
sýnir vísirinn ® í hausnum að vekjaraklukkan sé stillt á Virk. Vekjaraklukkan er virk þó að slökkt sé á 
símanum. 


Vekjaraklukkan hringir 


Síminn gefur frá sér tilkynningartón. Meðan á því stendur birtist Vekjari!á skjánum og ljós blikkar á 
símanum. 


Stutt er á Hætta til að slökkva á vekjaraklukkunni. Ef síminn er látinn hringja í mínútu eða ef stutt er á 
Kríublund slokknar á vekjaraklukkunni í nokkrar mínútur þar til hringir aftur. 


Til athugunar: Vekjaraklukkan hringir þótt slökkt sé á símanum. Ef stutt er á Hætta er spurt hvort opna 
eigi símann fyrir símtölum. Stutt er á Já til að skrá það inn eða Nei til að hafa áfram slökkt á símanum. 


Li Til athugunar: Ekki má kveikja á símanum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða 
þar sem hún kann að valda truflunum eða hættu. 


Klukka (valmynd 4-2) 

Klukka er í símanum. Þegar síminn er stilltur svo að klukkan sjáist birtist hún efst í hægra horninu á 
skjánum þegar síminn er í biðham. 

Í þessari valmynd er hægt að stilla klukkuna á Virk eða Óvirk, stilla hana eða velja annaðhvort 
tímasniðið 12 stundir eða 24 stundir. 

Klukkan stillt: 

1. Í valmynd 4-2 er stutt á Velja. 

2. Skrunað er að Stilla tíma og stutt á Velja. 

3. Réttur tími er færður inn og stutt á Í lagi. 


74 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Klukkan er einnig notuð í eftirtöldum aðgerðum: Skilaboð (valmynd 1), Símtalaskrá (valmynd 2), 
Vekjaraklukka (valmynd 4-1) og Dagbók (valmynd 8). 


Til athugunar: Ef rafhlaðan er fjarlægð úr símanum í lengri tíma þarf ef til vill að stilla klukkuna aftur. 


Símtalsstillingar (valmynd 4-3) 


Lyklaborðssvar (valmynd 4-3-1) 
Þegar þessi aðgerð er stillt á Óvirkt er hægt að svara hringingu með því að styðja snöggt á einhvern 
takka, að undanskildum EEJ og ÆÐ. 


Sjálfvirkt endurval (valmynd 4-3-2) 
Þegar þessi stilling er Virkt hringir síminn allt að tíu sinnum þegar reynt hefur verið að hringja 
árangurslaust. 


Hraðval (valmynd 4-3-3) 

Þegar þessi aðgerð er stillt á Virkt er hægt að hringja í nöfn og símanúmer sem hefur verið úthlutað á 
hraðvalstakkana QÐ til ÆÐ með því að styðja á og halda niðri samsvarandi tölutakka. Bent er á að 
hringt er í talhólfið ef stutt er á €EÆÐ og takkanum haldið niðri. 


Biðþjónusta fyrir símtöl (valmynd 4-3-4) 
Þegar þessi sérþjónusta er gerð virk birtast boð um hringingu meðan símtal stendur yfir. Sjá Símtal í 
bið á bls. 31. 


Lína til að hringja (valmynd 4-3-5) 

SIM-kortið er hægt að nota með tveimur skráðum númerum, eða tveimur símalínum. Hins vegar er um 
sérþjónustu að ræða og aðgerðin er aðeins virk ef SIM-kortið styður hana. Símafyrirtæki eða 
þjónustuveita veitir upplýsingar um þær aðgerðir sem bjóðast. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 75 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Í valmynd 4-3-5 er hægt að velja viðeigandi línu sem nota á til að hringja. Hins vegar er hægt að svara 
símtölum á báðum línum, án tillits til línunnar sem er valin. 


Þetta er ekki hægt ef lína 2 er valin og ekki er fyrir hendi áskrift að þessari sérþjónustu. Hægt er að 
koma í veg fyrir að þessi aðgerð sé notuð með því að velja Læsa línunni af listanum yfir valkosti. Farið 
er aftur á línu 1 ef stutt er á €g og takkanum haldið niðri í biðham. 


Samantekt eftir símtal (valmynd 4-3-6) 
Þegar þessi aðgerð er stillt á Virkar birtist snöggvast lengd síðasta símtals og kostnaður við það 
(sérþjónusta). 


Símbréf eða gagnasending (valmynd 4-3-7) 
| þessari valmynd er hægt að hringja í bréfsíma eða senda gögn. Áður en þessi aðgerð er notuð þarf að 
gera IR-tengi símans virkt í valmynd 9 eða tengja símann við samhæft tæki (til dæmis bréfsíma). 


Númerabirting (valmynd 4-3-8) 

Með þessari sérþjónustu er hægt að stilla símanúmer notanda svo að það sé birt eða hulið þeim sem 
hringt er í. Með Skv. samningi er síminn stilltur á sjálfgildi, Virk eða Óvirk eftir samkomulagi við 
þjónustuveitu. 


Til athugunar: Tölusetning valmynda fyrir Samantekt eftir símtal, Símbréf eða gagnasending og 
Númerabirting er breytileg. Ef SIM-kortið styður ekki aðgerðina Lína til að hringja, er Samantekt eftir 
símtal valmynd númer 4-3-5, Símbréf eða gagnasending valmynd 4-3-6 og Númerabirting 4-3-7. 


76 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Símastillingar (valmynd 4-4) 


Tungumál (valmynd 4-4-1) 

Í þessari valmynd er hægt að velja tungumál fyrir skjátextann. Ef valin er stillingin Sjálfgefið val fer 
tungumálið eftir SIM-kortinu sem er notað. 

Tungumálastilling hefur einnig áhrif á tíma- og dagsetningarsnið eftirtalinna aðgerða: Vekjaraklukka 
(valmynd 4-1), Klukka (valmynd 4-2), Dagbók (valmynd 8). 


Uppl. um endurvarpa (valmynd 4-4-2) 
Þessi sérþjónusta gerir kleift að stilla símann á þá leið að gefið er til kynna ef hann er notaður á 
farsímaneti sem byggist á MCN-tækni (Micro Cellular Network). 


Opnunarkveðja (valmynd 4-4-3) 

Í þessari valmynd er hægt að skrifa boð (með allt að 44 stöfum) sem birtast snöggvast þegar kveikt er á 
símanum. 

Val á neti (valmynd 4-4-4) 

Hægt er að velja netið sem tengst er við annaðhvort sjálfvirkt eða handvirkt. 

Í hamnum Sjálfvirkt val velst sjálfkrafa eitt af þeim farsímanetum sem tiltæk eru á viðkomandi svæði. 


Í hamnum Handvirkt er birtur listi yfir tiltæk net sem hægt er að velja úr ef samkomulag er við 


símafyrirtæki. Ef ekkert slíkt samkomulag er birtist textinn Enginn aðgangur og velja verður annað net. 


Síminn verður í handvirkum ham þar til sjálfvirkur hamur er valinn eða annað SIM-kort sett í símann. 


Staðfesta SIM-aðgerð (valmynd 4-4-5) 
Sjá SIM-þjónusta (valmynd 11) á bls. 97. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 77 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Stillingar fyrir samskipti (valmynd 4-5) 


Upplýsingaþjónusta (valmynd 4-5-1) 
Með þessari sérþjónustu er hægt að taka á móti boðum um mismunandi efni (til dæmis veður og 
umferð) frá þjónustuveitunni. Þjónustuveitan veitir upplýsingar um tiltæk efni og tengd efnisnúmer. 


Ef stillt er á Kveikt berast boð um virk efnisatriði. Hægt er að breyta listanum með efnisatriðunum og 
merkja að efnisatriði sé virkt eða óvirkt. 
Efnisval sækir lista yfir tiltæk efnisatriði á netið. Með því að velja Efnisyfirlit er hægt að bæta við 
efnisatriðum á listann. Valið er númer efnisatriðisins og heiti þess. Einnig er hægt að breyta listanum 
eða eyða honum. 
Valið er Tungumál til að stilla tungumálið fyrir boðin. Aðeins eru birt boð á því tungumáli sem var 
valið. 
ML Ábending: Hægt er að vista boð frá upplýsingaþjónustunni í möppunni SMS-safn í einni af 
—K—  möppum notanda. 


Hlusta á talboð (valmynd 4-5-2) 
Þegar farið er í þessa undirvalmynd hringir síminn sjálfkrafa í símanúmer talhólfs sem vistað er í 
valmynd 4-5-3. Bent er á að talhólfið er sérþjónusta og ef til vill þarf að gerast áskrifandi áður en það 
er notað. 

W Ábending: Ef hringja á í talhólfið í flýti er stutt á € og takkanum haldið niðri í biðham. 
Þegar Hlusta á birtist á skjánum fyrir ofan vinstri valtakkann er stutt á takkann til að 
hringja í talhólfsnúmerið. 


78 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Númer talhólfs (valmynd 4-5-3) 
Í þessari undirvalmynd er hægt að vista og breyta talhólfsnúmerinu. Talhólf er sérþjónusta. Nánari 
upplýsingar og númer talhólfsins fást hjá þjónustuveitu. 


Þjónustuskipun (valmynd 4-5-4) 
Í þessari undirvalmynd er hægt að senda beiðni um þjónustu (eða USSD-skipanir) til þjónustuveitunnar, 
til dæmis skipanir til að gera sérþjónustu virka. Nánari upplýsingar fást hjá þjónustuveitunni. 


Öryggisstillingar (valmynd 4-6) 
Í símanum er alhliða öryggiskerfi sem kemur í veg fyrir óheimila notkun á símanum eða SIM-kortinu. 
Sjá einnig Aðgangsnúmer á bls. 102. 


Krefjast PIN-númers (valmynd 4-6-1) 

Hægt er að verja SIM-kortið með því að stilla símann þannig að beðið sé um PIN-númer þegar kveikt er 
á honum. Þetta er gert með því að stilla valmyndina Krefjast PIN-númers á Virkt. Þörf er á PIN-númeri 
til að gera þessa aðgerð virka. PIN-númerið fylgir yfirleitt SIM-kortinu. Ef svo er ekki skal hafa 
samband við þjónustuveituna. Hægt er að breyta PIN-númerinu í valmyndinni Breyta aðgangslyklum 
(4-6-6). 

Til athugunar: Ef rangt PIN-númer er fært inn þrisvar í röð læsist SIM-kortið og færa þarf inn PUK- 
númerið til að opna SIM-kortið. Sjá Aðgangsnúmer á bls. 102. 


Til athugunar: Á sumum SIM-kortum er ekki hægt að gera kröfu um PIN-númer óvirka. 


Útilokunarþjónusta (valmynd 4-6-2) 
Með þessari sérþjónustu er hægt að takmarka hringingar í símanum. Krafist er útilokunarlykilorðs fyrir 
þessa aðgerð. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 79 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Hægt er að velja eina af eftirfarandi takmörkunum: 
e Hringingarúr símanum til að útiloka allar hringingar úr símanum. 
e Símtöl til útlanda til að útiloka símtöl til útlanda frá heimalandi. 


e Símtöl til útlanda ef ekki til heimalands til að útiloka símtöl milli landa nema símtöl heim frá 
útlöndum. 


e Símtölinntil að útiloka allar hringingar í símann. 
e Símtölinn þegar erlendis til að útiloka að hringt sé í símann þegar notandinn er staddur erlendis. 


Fyrir ofangreindar stillingar er hægt að velja Gera virkt, Fella úr gildi eða Ath. stöðu {til að sýna 
útilokaðar símtalsgerðir). 


Í undirvalmyndinni Fella allar útilokanir úr gildi er hægt að hætta við allar útilokanir á símtölum. 


Cb Til athugunar: Þegar hringilokun er í gildi er eftir sem áður hægt að hringja í tiltekin 
neyðarnúmer í sumum símkerfum (t.d. 112 eða annað opinbert neyðarnúmer). 


Fast númeraval (valmynd 4-6-3) 
Þessi þjónusta takmarkar hringingar við valin símanúmer ef þessi aðgerð er studd af SIM-kortinu. Ef 
vista á númer á listanum eða breyta þeim þarf PIN2-númerið. 
Cb Til athugunar: Þegar fastur valkostur við númeraval gildir er eftir sem áður hægt að 
hringja í tiltekin neyðarnúmer í sumum símkerfum (t.d. 112 eða annað opinbert 
neyðarnúmer). 


Lokaður notendahópur (valmynd 4-6-4) 
Þessi sérþjónusta tilgreinir hóp einstaklinga sem hægt er að hringja í og taka við símtölum frá. 
Aðalhópur stillir símann aftur svo að notendahópur sem eigandi SIM-kortsins hefur gert samkomulag 


80 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


um við þjónustuveitu verður notaður. Lokaður notendahópur er gefinn til kynna með teikninu 3. 
Símafyrirtæki eða þjónustuveita veitir nánari upplýsingar. 
Cb Til athugunar: Þegar hringingar eru takmarkaðar við lokaðan notendahóp er eftir sem áður 
hægt að hringja í tiltekin neyðarnúmer í sumum simkerfum (t.d. 112 eða annað opinbert 
neyðarnúmer). 


Öryggisstig (valmynd 4-6-5) 

Hægt er að verja símann gegn því að hann sé notaður í heimildarleysi með öryggisnúmerinu 

(öryggisnúmer). Þetta er gert með því að stilla valmyndaraðgerðina Oryggisstig á Sími eða Minni. 

e Þegarstillterá Sími biður síminn um öryggisnúmerið þegar SIM-kort sem ekki er eitt af fimm SIM- 
kortum sem síðast voru í notkun er sett í símann. 

e Þegarstillter á Minni þarf öryggisnúmerið til að opna símaskrána í símanum. 

Einnig þarf öryggisnúmer ef nota á ýmsar aðrar aðgerðir, til dæmis þegar hreinsa á símaskrána eða 

endurheimta upprunalegar stillingar símans. 

Stilling framleiðanda á öryggisnúmerinu er 12345. Númerinu er breytt í valmyndinni 4-6-6, Breyta 

aðgangslyklum. Nýja númerinu er haldið leyndu og á öruggum stað annars staðar en með símanum. 

Til athugunar: Ef rangt öryggisnúmer er fært inn fimm sinnum í röð er síminn læstur og rétt 

Öryggisnúmer ekki samþykkt næstu fimm mínúturnar. 


Cb Til athugunar: Þegar skipt er um öryggisstig er hreinsað út af öllum listum yfir nýleg 
símtöl. 


Breyta aðgangslyklum (valmynd 4-6-6) 
| þessari valmynd er hægt að breyta eftirfarandi aðgangsnúmerum: öryggisnúmerinu, PIN-númerinu, 
PIN2-númerinu og útilokunarlykilorðinu. Þessi númer mega aðeins vera tölustafir á bilinu O til 9. I 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 81 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


símanum er beðið um að fært sé inn núgildandi númer og nýja númerið. Einnig er beðið um 
staðfestingu á nýja númerinu og er það fært inn aftur. 


Cb Til athugunar: Forðast skal að nota aðgangsnúmer sem líkist neyðarnúmeri, t.d. 112, til að 
komast hjá því að neyðarnúmer sé valið fyrir slysni. 


Setja upphafsstillingar (valmynd 4-7) 
Hægt er að endurstilla einhverjar valmyndarstillingar í upprunaleg gildi þeirra. Öryggisnúmerið er 
nauðsynlegt fyrir þessa aðgerð. 


M Flutningar (valmynd 5) 


Með þessari sérþjónustu er hægt að beina hringingum annað (til dæmis í á A 
talhólfsnúmerið). Nánari upplýsingar fást hjá þjónustuveitu. 


Í valmynd 5 er hægt að velja á milli eftirfarandi leiða til að flytja símtöl: 
e Flytja öll símtöl. Öll símtöl eru flutt og enginn hringitónn heyrist þegar hringt er í símann. 
e Flytja þegar síminn er á tali. Símtöl eru flutt ef það er á tali. 


ML Ábending: Ef stillt er á Flytja þegar síminn er á tali eru símtöl, sem er hafnað, einnig flutt. 


-W~ 


e Flytja þegar enginn svarar. Símtöl eru flutt ef ekki er svarað eftir tiltekinn tíma. 


e Flytja ef slökkt er eða síminn utan svæðis. Símtöl eru flutt þegar slökkt er á símanum eða hann er 
utan þjónustusvæðis. 


e Flytja ef samband næst ekki. Símtöl eru flutt ef númerið er upptekið, þegar ekki er svarað, slökkt er 
á símanum eða hann er utan þjónustusvæðis. 


82 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


e Flytja öll símbréf. Allar hringingar í bréfsíma eru fluttar 
e Flytja allar gagnasendingar. Allar gagnasendingar eru fluttar. 


Kosturinn Gera virkt er valinn til að stilla á símtalsflutning ef stuðningur er fyrir því á netinu, Fella úr 
gildi til að taka stillinguna af eða Ath. stillingar til að kanna hvort aðgerðin sé virk eða ekki. 


Ef hætta á við símtalsflutninga er undirvalmyndin Fella alla símtalsflutninga úr gildi valin. 


ML Ábending: Teiknið = er sýnilegt í biðham þegar búið er að stilla á Flytja öll símtöl. Ef um 
-¥>~ erað ræða tvær símalínur er teiknið fyrir að símtalsflutning fyrir fyrri línuna AS og fyrir 
þá síðari er það á. 


MM Leikir (valmynd 6) 
Í símanum eru þrír leikir: Snake Il, Pairs Ilog Opposite. 


Cb Til athugunar: Þessi aðgerð er aðeins möguleg ef kveikt er á 
símanum. Ekki má kveikja á símanum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða þar 
sem hún kann að valda truflunum eða hættu. 


ES, 


Nýr leikur hafinn 
1. Stutt er á Valmynd, skrunað að Leikir og stutt á Velja. 
2. Í Pairs Ilog Opposite er valinn kosturinn Nýr leikur. Í Snake Il er valinn kosturinn 1 leikmaður. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 83 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Nýr leikur með tveimur leikmönnum 


Einnig er hægt að spila Snake |! með öðrum leikmanni um IR-tengi ef sími andstæðingsins er 
samhæfur og sami leikur er í honum. Áður en leikur tveggja leikmanna hefst þarf að sjá til þess að IR- 
tengi símanna vísi hvort á annað. Sjá IR-tenging (valmynd 9) á bls. 89. 


Báðir leikmenn ættu að velja kostinn 2 leikmenn til að hefja leikinn. 


Valkostir fyrir leikinn 

e Með Nýr leikur hefst ný leiklota. 

e Með Styrkleiki er hægt að stilla styrkleika leiksins sem var valinn. Styrkleikinn er valinn með [V] eða 
A og stutt á Í lagi. 

e Í Leiðbeiningar eru leiðbeiningar um leikinn. Skrunað er eftir textanum með Í*) eða A. 

e Metið sýnir flest skoruð stig. 

e Með Halda áfram er hægt að halda áfram leik í bið. 

e Með Lokastaða sést lokastaða leiksins um leið og honum lýkur. 


e Með Stillingar er hægt að gera ljós og hljóð í leik virk eða óvirk. 


MM Reiknivél (valmynd 7) Erl 3 
Með reiknivélinni í símanum er hægt að leggja saman, draga frá, margfalda, deila a 
og breyta gengi. Nákvæmni reiknivélarinnar er takmörkuð og villur vegna 

sléttunar gætu orðið, einkum í deilingu á tölum með mörgum tölustöfum. 


84 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Cb Til athugunar: Þessi aðgerð er aðeins möguleg ef kveikt er á símanum. Ekki má kveikja á 
símanum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Notkun reiknivélarinnar 


1. 
2. 


Stutt er á Valmynd, skrunað að Reiknivél og stutt á Velja. 


Þegar núll (0) birtist á skjánum er fyrsta talan í útreikningnum færð inn. Ef breyta á reiknimerkinu er 
stutt á Valkostir, skrunað að Breyta + í - og stutt á Velja. 


Ef bæta á við tugstaf er stutt á €EÐ. 


. Ef leggja á saman er stutt á €ÆÐ einu sinni (+ birtist). 


Ef draga á frá er stutt á D tvisvar (- birtist). 

Ef á að margfalda er stutt á D þrisvar (* birtist). 

Ef á að deila er stutt á €ÆÐ fjórum sinnum (/ birtist). 

Annar kostur er að styðja á Valkostir, skruna að viðeigandi valkosti og styðja á Velja. 


. Næsta tala er færð inn. Þessir liðir eru endurteknir svo oft sem þörf krefur. Stutt er á Hreinsa til að 


þurrka út mistök. 


5. Samtala fæst með því að styðja á Valkostir. Skrunað er að Jafnt og og stutt á Velja. 


6. Ef hefja á nýjan útreikning er stutt á Hreinsa og takkanum haldið niðri. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 85 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Ef umbreyta á gjaldmiðli 

1. Gengið er stillt með því að styðja á Valkostir, skruna að Gengið og styðja á Velja. 

2. Skrunað er að öðrum hvorum valkostinum sem birtist og stutt á Velja. Gengið er fært inn (stutt er á 
CF til að fá kommu) og stutt á Í lagi. 

3. Breytingin er gerð með því að færa inn upphæðina sem á að breyta og styðja á Valkostir, skruna að 
Í innlendum eða Í erlendum og styðja á Velja. 


MM Dagbók (valmynd 8) FO 
Með dagbókinni er hægt að fylgjast með áminningum, símtölum sem þarf að 


hringja, fundum og afmælisdögum. Síminn gefur frá sér hljóðmerki þegar komið 
er að fundi, afmælisdegi eða tímabært er að hringja. 


Cb Til athugunar: Þessi aðgerð er aðeins möguleg ef kveikt er á símanum. Ekki má kveikja á 
símanum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Dagbókaryfirlit 


Dagsyfirlit 
Á dagsyfirlitinu sjást dagsetning og teikn fyrir hverja minnismiðagerð sem hefur verið stillt fyrir 
daginn. Sjá Minnismiða bætt í dagbók á bls. 88. 


Stutt er á Valmynd, skrunað að Dagbók og stutt á Velja til að birta dagsyfirlitið. 


Minnismiðayfirlit 
| minnismiðayfirlitinu er hægt að skoða upplýsingarnar á völdum minnismiða. 


86 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Minnismiðayfirlit birt: 
Stutt er á Valkostir í dagsyfirlitinu, skrunað að Skoða dag. og stutt á Velja. 


Vikulisti 


Í vikulistanum er hægt að skruna í dagbókinni viku eftir viku. 


Vikulistinn birtur: 
1. I dagsyfirliti er stutt á Valkostir. 


2. Skrunað er að Skoða vikur og stutt á Velja. 
ML Ábending: Í dagsyfirlitinu og vikulistanum er hægt að fara fljótt á tiltekna dagsetningu 
-~ með því að færa inn dagsetninguna með tölustafatökkunum. Ef í dag er til dæmis 9. og 
talan 3 er færð inn fer síminn á þriðja dag næsta mánaðar. 


Listi yfir valkosti á dagbókaryfirliti 

Á listanum yfir valkosti á dagbókaryfirlitinu eru valkostir um að búa til minnismiða og senda 
minnismiða sem textaboð eða um IR. 

Í valkostalistanum fyrir dagsyfirlit og minnismiðayfirlit eru einnig valkostir um að eyða, breyta, 
endurtaka og færa minnismiða. Fyrir minnismiða af gerðinni Fundur, Hringja og Til minnis er einnig 
valkostur um að afrita minnismiðann yfir á annan dag og endurtaka áminninguna (hvern dag, hverja 
viku, aðra hverja viku eða hvert ár). 

Með valkostinum Stillingar er hægt að stilla dagsetninguna, tímann, dagsetningarsnið, tímasnið og 
vikusnið fyrir dagbókina. Með valkostinum Eyða sjálfvirkt er hægt að stilla símann svo að hann eyði 
minnismiðum sjálfkrafa eftir tiltekinn tíma. Endurtekningunum (til dæmis minnismiðum um afmæli) 
verður ekki eytt. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 87 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Minnismiða bætt í dagbók 
1. Í valmyndinni Dagbók er skrunað með Ív) eða A að dagsetningunni sem við á. 
2. Stutt er á Valkostir, skrunað að Skrá aths. og stutt á Velja. 


3. Skrunað er að einni af eftirfarandi gerðum minnismiða og stutt á Velja. Í Nöfn og númer vistuð á 
bls. 35 er fjallað um hvernig bókstafir og tölustafir eru færðir inn. 


e Fundur (Ea) 


Minnismiðinn er færður inn (eða leitað að nafninu í símaskránni) og stutt á Í lagi. Þá er tíminn 
færður inn og stutt á Í lagi. 


e Hringja ( æg) 


Símanúmerið er fært inn (eða leitað að því í símaskránni) og stutt á Í lagi. Þá er nafnið sem við á 
fært inn (eða leitað að því í símaskránni) og stutt á Í lagi. Þetta er endurtekið til að stilla tímann. 


e Afmæli (óð) 


Nafn manneskjunnar er fært inn og stutt á Í lagi, þetta er síðan endurtekið með fæðingardag og ár 
(valfrjálst). Ef fæðingarár er fært inn birtist aldur manneskjunnar á eftir nafni hennar. 


e Tilminnis( 27) 
Áminningin er færð inn og stutt á Í lagi. 

4. Skrunað er með ÍV} eða A að viðeigandi valkosti (undanskilin er Til minnis) og stutt á Velja. 
Hljóðmerki er gefið tilkynna með ® þegar minnismiðarnir eru skoðaðir. 


ML Ábending: Í dagalistanum, dagsyfirlitinu eða vikulistanum er hægt að fara í skyndi í yfirlit 
-W~ dagsins ídag með því að styðja á €. 


88 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Hljóðmerki frá símanum vegna minnismiða 

Ljósið blikkar í símanum, hann pípir og birtir minnismiðann (líka þegar síminn er í hamnum Hljótt). Ef 
minnismiði af gerðinni Hringja er á skjánum er hægt að hringja í númerið sem birtist með því að styðja 
á @> Ef stöðva á merkið og skoða minnismiðann er stutt á Skoða; ef stöðva á merkið án þess að 
skoða minnismiðann er stutt á Hætta. 


a IR-tenging (valmynd 9) þm 
| þessari valmynd er hægt að stilla símann svo að hann taka á móti gögnum um 

innrautt tengi (IR). Ef nota á IR-tengingu verður tækið sem á að tengjast að vera 

samhæft IrDA. Hægt er að senda eða taka á móti gögnum, svo sem nafnspjöldum (nöfnum og 
símanúmerum sem vistuð eru í símaskránni) og minnismiðum dagbókar eða úr samhæfum síma eða 
gagnatæki (til dæmis tölvu) um IR-tengi símans. 


C Til athugunar: Þessi aðgerð er aðeins möguleg ef kveikt er á símanum. Ekki má kveikja á 
símanum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Gögn send og móttekin um IR 


1. Tryggja þarf að IR-tengi tækjanna sem senda og taka á móti vísi hvort á annað og að engar 
hindranir séu á milli þeirra. Heppilegt er að fjarlægðin milli tækjanna í innrauðri tengingu sé ekki 
meira en einn metri. 


2. Þegar gögn eru móttekin um IR er IR-tengi símans gert virkt í valmyndinni /R-tenging (valmynd 9). 


3. Notandi símans sem sent er úr velur viðeigandi IR-aðgerð til að hefja gagnaflutninginn. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 89 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Ef gagnaflutningur hefst ekki innan tveggja minútna eftir að IR-tengið er gert virkt er tengingin rofin 
og þarf að koma henni á aftur. 


Til athugunar: Síminn er Class 1 Laser Product. 


Staða IR-tengingar könnuð 

Staða IR-tengingar er gefin til kynna með þ==. 

Þegar þ== er viðvarandi á skjánum er IR-tengingin virk og síminn undir það búinn að senda gögn og 
taka á móti þeim um IR-tengið. 

Þegar þ== sést ekki er engin IR-tenging. 


Þegar Þ== blikkar er verið að reyna að koma á nýrri tengingu eða tenging er rofin. 


M Þjónusta (valmynd 10) (MO 
Síminn styður tæki sem byggjast á WAP (Wireless Application Protocol). Í 


valmyndinni Þjónusta fæst aðgangur að þjónustu sem viðkomandi net styður, 

svo sem fréttum, veðurfregnum, flugtíma, orðabókum o.s.frv. Í valmyndinni Þjónusta er hægt að vista 
netföng slíkra þjónustuveitna sem bókmerki og þá er hægt að nota þjónustuveiturnar með valkostinum 
Bókamerki. 


Bent er á að efni slíkrar þjónustu er háð efnisveitu þjónustunnar. Við notkun slíkrar þjónustu skal fylgja 
leiðbeiningum þjónustuveitunnar. 


Áður en hægt er að nota þjónustu í símanum þarf að vista nauðsynlegar tengistillingar. Þjónustuveitan 
sendir ef til vill einhverjar eða allar nauðsynlegar stillingar. Þegar búið er að vista stillingarnar má nota 
þær eða breyta þeim eins og lýst er hér á eftir. 


90 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Í símanum eru nokkrir tengiskilgreiningar þar sem hægt er að vista viðeigandi tengistillingar. Hægt er 
að nota tengistillingarnar með því að gera viðeigandi skilgreiningar virkar. 


EN Til athugunar: Þessi aðgerð er aðeins möguleg ef kveikt er á símanum. Ekki má kveikja á 
símanum þar sem notkun þráðlausra síma er bönnuð eða þar sem hún kann að valda 
truflunum eða hættu. 


Tengistillingar vistaðar eða þeim breytt fyrir skilgreinda tengingu 
1. Stutt er á Valmynd, skrunað að Þjónusta og stutt á Velja. 

2. Skrunað er að Stillingar og stutt á Velja. 

3. Stutt er á Velja þegar Stillingar til að tengjast birtist. 

4. Skrunað er að viðeigandi tengiskilgreiningum og stutt á Valkostir. 

5. Skrunað að Breyta og stutt á Velja. 


ML Ábending: Ef valin er stillingin Endurskíra er hægt að velja annað nafn á 
KG #tengiskilgreininguna. 


6. Ef valið var Breyta eru viðeigandi tengistillingar vistaðar eða þeim er breytt. 
e Veffang til að vista vefföng heimasiðu. 
e Tegund tengingar ef velja á Áframhaldandi eða Bráðabirgða. 
e Örugg tenging ef stilla á tengingaröryggi Virk eða Óvirk. Þegar tengiöryggi er virkt er reynt að 


nota örugga línu þegar þjónustan er gerð virk. Ef örugg lína er ekki tiltæk verður engin tenging. 


Ef samt sem áður á að tengja við óörugga tengingu verður að stilla tengiöryggið á Ovirk. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. — 91 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


e FHutningsmáti til að velja SMS eða Gagnasending. Þegar SMS er valið sem flytjandi eru 
eftirtaldar stillingar tiltækar: Númer netþjóns og Númer þjónustu. Þegar flytjandinn 
Gagnasending er valinn eru eftirtaldar stillingar tiltækar: nnhringi-númer, IP-netfang, 
Hvernig er auðkennt, Tegund gagnasendingar, Hraði gagnasendingar, Notandanafn og 
Lykilorð. 


Veffang heimasíðu vistað 
Hægt er að vista veffang heimasíðu fyrir hverja tengiskilgreiningu: 


1. 


ou 


Stutt er á Valmynd, skrunað að Þjónusta og stutt á Velja. 


2. Skrunað er að Stillingar og stutt á Velja. 
3. 
4. Skrunað er að viðeigandi tengiskilgreiningu og stutt á Valkostir, síðan er skrunað að Breyta og 


Stutt er á Velja þegar Stillingar til að tengjast birtist. 


stutt á Velja. 


. Stutt er á Velja þegar Veffang birtist. 


6. Veffang heimasíðunnar er fært inn og stutt á Í lagi. 


Notkun þjónustu 


Þegar allar nauðsynlegar tengistillingar hafa verið vistaðar má byrja að nota þjónustu. Upplýsingar um 
nauðsynlegar stillingar fást hjá þjónustuveitu. 


Tengistillingar gerðar virkar 
Aður en notkun þjónustu hefst þarf að gera tengiskilgreiningu fyrir þjónustuna virka. 


1. 


Stutt er á Valmynd, skrunað að Þjónusta og stutt á Velja. 


92 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


2. Skrunað er að Stillingar og stutt á Velja. 

3. Stutt er á Velja þegar Stillingar til að tengjast birtist. 

4. Skrunað er að viðeigandi tengiskilgreiningu og stutt á Valkostir. Skrunað er að Gera virkar og stutt 
á Velja. 


Byrjað að nota þjónustu 
| þessari handbók eru aðeins grunnleiðbeiningar í notkun þjónustu þar sem tiltækar þjónustuveitur 
veita mismunandi þjónustu. Nánari upplýsingar um notkun tiltekinnar þjónustu fást hjá 
þjónustuveitunni og í skjáleiðbeiningum á símanum. 
1. Í Tengistillingar gerðar virkar á bls. 92 er fjallað um hvernig tengiskilgreining þjónustunnar er gerð 
virk. 
2. Í biðham er stutt á Valmynd, skrunað að Þjónusta og stutt á Velja. 
3. Ef tengjast á heimasíðu þjónustunnar er stutt á Velja þegar Heim er auðkennt. 
Skjáleiðbeiningum á símanum er fylgt þegar tengt er við heimasíðuna. Ef stutt er á Valkostir þegar 
verið er að skoða þjónustu birtist listi yfir tiltæka valkosti. Ef til dæmis á að draga út númer frá 
gildandi þjónustu er notaður valkosturinn Taka númer. 
Mr Ábending: Einnig má nota takkann @ í mismunandi tilgangi eftir því hver þjónustan er. 
—K- Hann má til dæmis nota til að velja auðkenndan valkost. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 93 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Ef hætta á að skoða 
1. Stutt er á Valkostir. 


2. Skrunað er að Hætta og stutt á Velja. Síðan er stutt á Já þegar spurt er Hætta á vefnum? 
Einnig má hætta að fletta með því að styðja á ÆÐ. 


Þjónusta vistuð sem bókmerki 

1. Stutt er á Valmynd, skrunað að Þjónusta og stutt á Velja. 

2. Skrunað er að Bókamerki og stutt á Velja. 

3. Stutt er á Valkostir, síðan er stutt á Velja þegar Nýtt bókamerki birtist. 
4 


. Veffang viðeigandi þjónustu er fært inn og stutt á Í lagi. Heiti viðeigandi þjónustu er síðan fært inn 
og stutt á Í lagi. 
ML Ábending: Hægt er að vista þjónustuna sem bókmerki meðan verið er að skoða hana með 
-g< því að styðja fyrst á Valkostir og velja síðan Bókamerki. Síðan er stutt á Velja: heiti 
þjónustunnar kann að birtast. Stutt er á Valkostir og kosturinn Geyma bókam. valinn. 


Notkun á þjónustu sem vistuð er sem bókmerki 

1. Stutt er á Valmynd, skrunað að Þjónusta og stutt á Velja. 

2. Skrunað er að Bókamerki og stutt á Velja. 

3. Skrunað er að viðeigandi bókmerki og stutt á Velja til að tengjast þjónustunni. 


Bent er á að aðeins er hægt að tengjast þjónustu sem vistuð er sem bókmerki ef með henni eru notaðar 
virkar tengistillingar. 


94 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Skyndiminni hreinsað 
Upplýsingarnar sem búið er að sækja eru geymdar í skyndiminni símans. Skyndiminnið er biðminni sem 
geymir gögn tímabundið. 

Cb Til athugunar: Ef reynt hefur verið að sækja eða búið er að sækja leynileg gögn sem 
þarfnast aðgangsorðs (til dæmis bankaupplýsingar) þarf að tæma skyndiminnið fyrir hverja 
notkun til að tryggja gagnaleynd 

1. Stutt er á Valmynd, skrunað að Þjónusta og stutt á Velja. 


2. Skrunað er að Tæma skyndim. og stutt á Velja. 


Aðgangskort 

Aðgangskort þarf fyrir suma þjónustu. Þegar nauðsynlegt aðgangskort hefur verið sótt á Internetið er 
hægt að skoða vottorðið og vista það síðan eða eyða því. Ef það er vistað er vottorðinu bætt á listann 
yfir aðgangskort í valmyndinni Þjónusta. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 95 


Valmyndaraðgerðir 


Valmyndaraðgerðir 


Listinn yfir aðgangskort skoðaður: 

1. Stutt er á Valmynd, skrunað að valmyndinni Þjónusta og stutt á Velja. 

2. Skrunað er að Stillingar og stutt á Velja. 

3. Skrunað er að Aðgangskort og Velja. 

Cb Til athugunar: Þegar farið er í örugga WAP-þjónustu (án tengingar) birtist öryggisteiknið 

Fa efst vinstra megin á skjánum. Þegar öryggisteiknið birtist er gagnaflutningurinn milli 
símans og gáttar (auðkennd með /P-netfang í Stillingar til að tengjast) dulritaður og 
öruggur. En öryggisteiknið gefur ekki til kynna að gagnaflutningurinn milli gáttar og þjóns 
(staður þar sem nauðsynleg tilföng eru geymd) sé öruggur. Það er undir þjónustuveitunni 
komið að tryggja gagnaflutninginn milli gáttarinnar og þjónsins. 


96 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


M SIM-þjónusta (valmynd 11) AR 
Sg | aða [EIR 

Auk aðgerðanna sem eru í símanum getur verið að SIM-kortinu fylgi 

viðbótarþjónusta sem hægt er að birta í valmynd 11. Valmynd 11 er eingöngu 

sýnd ef SIM-kortið styður hana. Heiti og efni valmyndarinnar fer alveg eftir því hvaða þjónusta er 

tiltæk. 

Upplýsingar um notkun SIM-þjónustu fást hjá söluaðila SIM-kortsins, til dæmis símafyrirtæki, 

þjónustuveitu eða öðrum söluaðilum. 

Hægt er að stilla símann svo að hann sýni staðfestingarboð sem send eru milli símans og netsins þegar 

verið er að nota SIM-þjónustu með því að velja Valin í valmyndinni 4-4-5 (Staðfesta SIM-aðgerð). 

Til athugunar: Í aðgangi að þessari þjónustu gæti falist að senda textaboð (SMS) eða hringja símtal 

sem notandi greiðir fyrir. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 97 


Valmyndaraðgerðir 


Gagna- og símbréfasendingar 


7. Gagna- og símbréfasendingar 


Með símanum er hægt að flytja gögn í önnur tæki ef hann er tengdur við tölvu með IR-tengingu eða 
raðkapli. 

Ef senda á og taka á móti tölvupósti og símbréfum, tengjast tölvum og fara á internetið, einnig þarf að 
setja upp viðeigandi hugbúnað fyrir gagna- og símbréfasendingar á tölvunni. Hægt er að nota Nokia 
6210 með ýmsum tiltækum forritum fyrir gagna- og símbréfasendingar. 

Ef nota á símann sem mótald þarf fyrst að setja hann upp sem mótald. Ítarlegar upplýsingar um 
uppsetningu og nauðsynlegar kerfisskrár eru á geisladisknum sem fylgir með símanum eða á vefsetri 
Nokia (www.club.nokia.com eða www.forum.nokia.com). 


E Síminn tengdur við tölvu 


Uppsetning samskiptaforrita og mótaldsrekla 


1. Ganga þarf úr skugga um að forrit fyrir gagnasamskipti sé rétt sett upp á tölvunni. Upplýsingar um 
hvernig á að setja upp forrit eru í fylgigðögnum með forritinu. 


2. Nauðsynlegir reklar settir upp á tölvunni. Til hagræðis skal nota forritin sem eru á geisladisknum. 
Leiðbeiningar eru í mótaldsuppsetningarforritinu á geisladisknum eða á vefsetri Nokia 
(www.club.nokia.com eða www.forum.nokia.com). 


Úrræðaleit er að finna í skránni Lesist.txt sem er á geisladisknum eða á vefsetri Nokia 
(www.club.nokia.com eða www.forum.nokia.com). 


98 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 

Í Nokia 6210 er innbyggður háhraðaeiginleiki fyrir GSM-gagnasamskipti sem gerir kleift að nota 
háhraðagagnaþjónustu fyrir GSM. Hægt er að nota háhraðamöguleikann þegar síminn er tengdur við 
tölvu um IR-tengingu eða raðkapal og þegar mótaldsreklar sem styðja háhraðagögn eru uppsettir á 
tölvunni og valdir sem virkt mótald. Háhraðagagnaþjónustu og áskrift að þjónustu fæst hjá 
símafyrirtæki eða þjónustuveitu. 


Með GSM-háhraðagagnaþjónustunni er hægt að nota Internetið og aðra þjónustu hraðar en 
venjulega. Þegar tölvupóstur er sendur eða tekið á móti honum er hægt að tvöfalda 14.4 kbás 
gagnaflutningshraðann í 28.8 kbás. Með tengingu við Internetið er hægt að sækja gögn á allt að 43.2 
kbás hraða ef búnaður símafyrirtækis og Internetþjónustu styðja slíkt. 


Til athugunar: Ef gögn eru send í HSCSD-ham tæmist rafhlaðan fyrr en í venjulegum símtölum eða 
gagnasendingum því að síminn sendir gögnin hraðar. Tengja skal símann við hleðslutæki ef notkun er 
stöðug. 


Notkun samskiptaforrita 

Framkvæma skal eitt af eftirtöldum atriðum: 

Ef notað er IR: 

e ErlR-tengingin gerð virk með því að velja valmynd 9. 

e Ganga þarf úr skugga um að innrauða tengið á símanum vísi að innrauða tengi tölvunnar. 
Ef notaður er kapall: 

e Erkapallinn DLR-3P tengdur við raðtengið aftan á tölvunni. 


e Kapallinn DLR-3P er tengdur við símann. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. | 99 


Gagna- og símbréfasendingar 


Gagna- og símbréfasendingar 


Hefja skal notkun á gagnasamskiptaforritinu í tölvunni. Upplýsingar um notkun forritsins eru í 
fylgigögnunum með forritinu. 


PN Til athugunar: Ekki er ráðlegt að hringja eða svara símtölum meðan tölvutenging er virk 
þar sem það gæti rofið aðgerðina. 


Síminn er lagður á hvolf á sléttan flöt til að auka afköst við gagnasendingar. Ekki má halda 
á símanum og hreyfa hann þegar verið er að senda gögn. 


100 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


8. Skýringar 


Skýringar 


MM Sérmerkið fjarlægt og skipt um það 


Hægt er að skipta um silfurplötu framan á símanum og setja nýja með sérprentuðu nafni eiganda 
símans. Sérmerki eru eingöngu fáanleg hjá Nokia-klúbbnum á vefnum (www.club.Nokia.com). Framboð 
kann að vera breytilegt eftir löndum. 


Cb Til athugunar: Merkin skal geyma þar sem börn ná ekki til. 


Merkið fjarlægt 
1. Stutt er með nöglinni milli tengingarinnar neðst á símanum og merkisins (1.). 


2. Merkinu er lyft (2.) með nöglinni og því rennt af símanum (3.). 


Merkið sett á aftur 


1. Merkinu er komið fyrir þannig að brúnir þess nemi við samsvarandi svæði á símanum (1.) 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 101 


Skýringar 


2. Merkinu er rennt á sinn stað (2.). 


E Aðgangsnúmer 
Hægt er að nota aðgangsnúmerin sem lýst er í þessum kafla til að hindra óheimila notkun símans og 
SIM-korts. 


Aðgangsnúmerin (að undanskildum PUK- og PUK2-númerunum) er hægt að breyta í valmynd 4-6-6. 
Sjá kaflann hér á eftir. 


Öryggisnúmer (5 tölustafir) 


Hægt er að nota öryggisnúmerið til að hindra óheimila notkun símans. Stilling framleiðanda á 
öryggisnúmerinu er 12345. Ef hindra á að síminn sé notaður í heimildarleysi er hægt að breyta 
númerinu í valmyndinni Stillingar sjá Öryggisstig (valmynd 4-6-5) á bls. 81 og Breyta aðgangslyklum 
(valmynd 4-6-6) á bls. 81. Nýja númerinu er haldið leyndu og á öruggum stað annars staðar en með 
símanum. 


102 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


PIN-númer (4 til 8 tölustafir) = 
PIN-númerið (Personal Identification Number) hindrar að SIM-kortið sé notað í heimildarleysi. PIN- T 
númerið fylgir yfirleitt SIM-kortinu. Þegar krafa um PIN-númer er gerð virk (valmynd 4-6-1), er beðið E 
um númerið í hvert sinn sem kveikt er á símanum. Á 


PIN2-númer (4 til 8 tölustafir) 


PIN2-númerið sem fylgir sumum SIM-kortum er nauðsynlegt fyrir sumar aðgerðir, til dæmis að hlaða 
teljara. Þessar aðgerðir eru einungis tiltækar ef SIM-kortið styður þær. 


PUK-númer (8 tölustafir) 


Þörf er á PUK-númeri (Personal Unblocking Key) til að breyta lokuðu PIN-númeri. PUK-númerið fylgir 
yfirleitt SIM-kortinu. Ef svo er ekki fæst númerið hjá þjónustuveitunni. Ef númerið týnist skal hafa 
samband við þjónustuveituna. 


PUK2-númer (8 tölustafir) 


Þörf er á PUK2-númerinu sem fylgir sumum SIM-kortum til að breyta lokuðu PIN2-númeri. Ef númerið 
týnist skal hafa samband við þjónustuveituna. 


Lykilorð vegna útilokunar 


Þörf er á aðgangsorðinu þegar aðgerðin Útilokun símtala er notuð. Þjónustuveita lætur í té þetta 
lykilorð. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 103 


Skýringar 


WE Upplýsingar um rafhlöðu 


Rafhlaða hlaðin og tæmd 


Síminn gengur fyrir rafhlöðu sem hægt er að endurhlaða. 


Hafa ber hugfast að rafhlaða nær ekki fullum afköstum fyrr en hún hefur verið hlaðin og afhlaðin 
tvisvar til þrisvar sinnum. 


Hægt er að hlaða og afhlaða rafhlöðu nokkrum hundruð sinnum en þar kemur að hún gengur úr sér. 
Þegar vinnslutími (taltími og biðtími) er orðinn áberandi stuttur er tímabært að kaupa nýja 
rafhlöðu. 


Aðeins má nota rafhlöður sem samþykktar eru af framleiðanda símans og aðeins má endurhlaða 
rafhlöðu með hleðslutækjum sem framleiðandinn hefur samþykkt. 


Hleðslutæki skal taka úr sambandi þegar það er ekki í notkun. ráðlegt er að rafhlaða sé tengd 
hleðslutæki lengur en vikutíma þar sem ofhleðsla getur stytt endingartíma hennar. Fullhlaðin 
rafhlaða afhleðst sjálfkrafa með tímanum ef hún er ekki í notkun. 


Mestur endingartími næst ef NIMH-rafhlaðan er afhlaðin af og til með því að haft er kveikt á 
símanum þar til slokknar á honum sjálfkrafa. Ekki má reyna að freista þess að afhlaða rafhlöðuna 
með neinum öðrum hætti. 


Sveiflur í hitastigi hafa áhrif á hleðslugetu rafhlöðunnar: best er að hún aðlagist umhverfishita 
áður en hún er hlaðin. 


Þegar rafhlaðan er að tæmast og aðeins er hægt að tala í nokkrar mínútur í viðbót heyrist 
viðvörunarmerki og boðin Rafhlaða næstum tóm birtast andartak. Þegar ekki er hægt að tala 
lengur birtist Rafhlaðan er tóm, viðvörunartónn heyrist og það slokknar á símanum. 


104 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Notkun rafhlöðunnar 
e Aðeins má nota rafhlöðuna til þess sem hún er ætluð. 


e Aldrei má nota skemmt eða úr sér gengið hleðslutæki eða rafhlöðu. 


Ekki má valda skammhlaupi í rafhlöðunni. Skammhlaup getur orðið fyrir slysni þegar málmhlutur 
(mynt, bréfaklemma eða penni) veldur beinni tengingu milli + og - skautanna á rafhlöðunni 
(málmrandanna aftan á rafhlöðunni), til dæmis þegar vararafhlaða er höfð í vasa eða tösku. 
Skammhlaup milli skautanna getur valdið skemmdum á rafhlöðunni eða hlutnum sem veldur 
tengingunni. 


Ef rafhlaðan er skilin eftir í miklum hitum eða kuldum, til dæmis í lokuðum bil að sumar- eða 
vetrarlagi,dregur það úr afkastagetu hennar og endingu. Æskilegast er að rafhlaðan sé alltaf höfð í 
hita á bilinu frá 15 °C að 25 °C (frá 59 F að 77 F). Sími með of heitri eða of kaldri rafhlöðu getur 
orðið óvirkur um tíma, þó svo að rafhlaðan sé fullhlaðin. Einkum hefur frost áhrif á rafhlöðuna. 


Ekki má fleygja rafhlöðum í eld! 


Rafhlöður ber að endurvinna nema þeim sé fargað með réttum hætti. 


x Ekki má fleygja þeim sem almennu sorpi! 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 105 


Skýringar 


Umhirða og viðhald 


Umhirða og viðhald 


Þessi sími er listilega hönnuð gæðavara sem rétt er að fara vel með. Eftirfarandi tillögur stuðla að því að farið sé að 
skilmálum ábyrgðarinnar og að varan endist og nýtist árum saman. Þegar verið er að nota símann, rafhlöðuna, 
hleðslutækið EÐA hvaða fylgihlut sem er: 


e Geyma skal símann, alla hluta hans og fylgihluti þar sem lítil börn ná ekki til. 
e Halda skal símanum þurrum. Þétting, raki og vökvar innihalda steinefni sem tæra rafrásirnar. 


e Ekki má nota símann á rykugum og skitugum stöðum né geyma hann þar. Færanlegu hlutirnir í honum geta 
skemmst. 


e Ekki má geyma símann á heitum stað. Hátt hitastig getur dregið úr endingu rafeindatækja, skemmt rafhlöður og 
undið eða brætt tiltekin plastefni. 


e Ekki má geyma símann á köldum stað. Þegar síminn hitnar (upp að eðlilegu hitiastigi) getur raki myndast innan 
á símanum og hann getur skemmt rafrásaspjöld. 


e Ekki má freista þess að opna símann. Ef viðvaningar eiga við tækið getur það skemmst. 


e Símanum má ekki henda, ekki má banka í hann eða hrista hann. Óvarleg meðferð getur orðið til þess að innri 
rafrásaspjöld brotni. 


e Ekki má nota sterk efni, leysiefni til hreingerninga eða sterk hreinsiefni til þess að þrífa hann. Strjúka skal af 
símanum með mjúkum klút sem hefur verið vættur með mildri blöndu vatns og sápu. 


e Símann má ekki mála. Málningin getur fest hreyfanlega hluti tækisins og komið í veg fyrir að þeir vinni rétt. 


e Efsíminn, rafhlaðan, hleðstutækið eða annar fylgihlutur vinnur ekki rétt skal leita til næstu þar til bærrar 
þjónustu. Starfsfólk hennar aðstoðar notandann og sér um viðgerð ef þörf krefur. 


106 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


IM Umferðaröryggi 


Ekki má nota handsíma við stjórn ökutækis. Ef nota þarf handsíma er ökutækinu lagt áður en símtal hefst. Alltaf skal 
festa símann í þar til gert hald, ekki má leggja símann í farþegasæti eða þar sem hann getur kastast til við árekstur 
eða skyndilega stöðvun. 


Ekki er leyfilegt að nota viðvörunartæki til að stjórna ljósabúnaði eða flautu ökutækis í umferðinni. 
Hafa ber í huga að umferðaröryggi gengur fyrir! 


E Vinnuumhverfi 


Hafa ber í huga að fara að öllum sérstökum reglugerðum sem gilda á hverju svæði og að slökkva alltaf á símanum 
þar sem notkun hans er bönnuð, eða þar sem hann kann að valda truflun eða hættu. 


Þegar síminn eða annar fylgihlutur er tengdur öðru tæki skal lesa notendahandbók með því vandlega, einkum 
upplýsingar um öryggi. Ekki má tengja saman ósamhæf tæki. 


Um símann gildir það sama og um önnur tæki sem senda frá sér útvarpsbylgjur, ef nýta á tækið sem best og tryggja 
Öryggi notenda er mælt með því að tækið sé aðeins notað í hefðbundinni notkunarstöðu (haldið að eyranu). 


Ekki má beina innrauðum geisla í augu eða láta hann trufla önnur innrauð tæki. 


MM Rafeindatæki 


Flest nýleg rafeindatæki eru varin fyrir útvarpsmerkjum (RF). Þó kunna sum rafeindatæki að vera óvarin fyrir 
útvarpsmerkjum frá þráðlausa símanum. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 107 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


Gangráðar 
Framleiðendur gangráða mæla með því að 20 sm (6 tommu) lágmarksbil sé haft á milli þráðlauss handsíma og 


gangráðs til þess að komist sé hjá hugsanlegri truflun í gangráðinum. Þessi tilmæli eru í samræmi við sjálfstæða 
rannsókn og tilmæli frá Wireless Technology Research. 


Notendur gangráðs: 

e skyldu alltaf halda símanum í meira en 20 sm (6 tommu) fjarlægð frá gangráðinum þegar kveikt er á símanum; 
e skyldu ekki ganga með símann í brjóstvasa; 

e skyldu nota eyrað sem er fjær gangráðinum til að draga úr líkum á truflunum. 


e Ef grunur leikur á að truflun eigi sér stað skal slökkva á símanum tafarlaust. 


Heyrnartæki 


Tilteknir stafrænir þráðlausir símar geta truflað tiltekin heyrnartæki. Komi til slíkrar truflunar er ráðlegt að leita til 
þjónustuveitunnar. 


Önnur lækningatæki 

Notkun búnaðar sem sendir frá sér útvarpsbylgjur, þar með taldir þráðlausir símar, kunna að trufla virkni 
lækningatækja sem ekki eru nægilega vel varin. Hafa skal samband við lækni eða framleiðanda lækningatækisins til 
þess að komast að því hvort það sé nægilega vel varið fyrir utanaðkomandi útvarpsbylgjum eða til að afla nánari 
upplýsinga. 

Slökkva skal á símanum í námunda við heilsugæslustöðvar ef auglýstar reglugerðir þess efnis kveða á um að það sé 
gert. Sjúkrastofnanir eða heilsugæslustöðvar kunna að nota búnað sem er ef til vill næmur fyrir utanaðkomandi 
útvarpsbylgjum. 


Ökutæki 


Útvarpsbylgjur kunna að hafa áhrif á rafeindakerfi í vélknúnum ökutækjum, séu þau ekki rétt upp sett eða ekki 
nægilega varin (t.d. getur verið um að ræða rafeindastýrða eldsneytisgjöf, rafeindastýrð hemlakerfi (með læsivörn) 
rafeindastýrð hraðakerfi, loftpúðakerfi). 


108 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


Hafa skal samráð við framleiðanda eða umboðsmann hans varðandi ökutækið. Einnig er rétt að leita upplýsinga hjá 
framleiðanda um hugsanlegan aukabúnað með ökutækinu. 


Skilti 


Slökkva skal á símanum ef skilti segja til um það. 


E Sprengifimt andrúmsloft 

Slökkva skal á símanum á svæðum þar sem hætta er á sprengingum og fara að öllum tilmælum sem sjást á skiltum 
og leiðbeiningum. Neistaflug á slíkum svæðum geta valdið sprengingu eða eldi og haft í för með sér slys og jafnvel 
dauðsföll. 


Notendum er ráðlagt að slökkva á símanum við eldsneytisdælur (á bensínstöðvum). Notendur eru minntir á að virða 
takmarkanir á notkun útvarpsbúnaðar í eldsneytisgeymslum (svæðum þar sem geymsla og dreifing eldsneytis fer 
fram), efnaverksmiðjum og þar sem verið er að sprengja. 

Svæði þar sem sprengihætta er mikil eru oftast auðkennd en þó ekki alltaf. Sem dæmi má nefna báta undir þiljum; 
aðstöðu þar sem sterk efni eru geymd eða búin til flutnings; ökutæki sem nýta fljótandi svartolíugas (própan eða 
bútan); svæði þar sem í lofti eru efni eða agnir, til dæmis korn, ryk eða málmduft; og öll þau svæði þar sem yfirleitt 
er mælst til þess að menn slökkvi á bilvélinni. 


E Ökutæki 


Aðeins á að fela sérhæfðu starfsfólki að gera við síma eða setja upp síma í ökutæki. Gölluð uppsetning eða viðgerð 
kann að valda hættu og ógilda hvers kyns ábyrgð sem kann að eiga við tækið. 


Ganga skal reglulega úr skugga um að allur þráðlaus símabúnaður í ökutækinu sé rétt uppsettur og vinni rétt. 


Ekki má geyma eða flytja eldfima vökva, lofttegundir eða sprengifim efni í sama rými og símann, hluta úr honum 
eða fylgihluti með honum. 

Ef ökutæki er búið loftpúða skal hafa hugfast að loftpúðinn blæs út af miklum krafti. Ekki má setja hluti, þar með 
talinn uppsettan eða færanlegan þráðlausan búnað, á svæðið yfir loftpúðanum eða á útþenslusviði loftpúðans. Ef 
þráðlaus búnaður í bíl er illa settur upp og loftpúðinn þenst út getur slíkt orsakað alvarleg meiðsl. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 109 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


Slökkva skal á símanum áður en gengið er um borð í flugvél. Notkun þráðlausra síma í flugvél kann að skapa hættu 
við stjórn flugvélarinnar, rjúfa þráðlaust símasamband og vera brot á lögum. 


Ef ekki er farið að þessum leiðbeiningum kann það að leiða til þess að viðkomandi verði synjað um þjónustu eða 
henni hætt, hann verði sóttur til saka eða hvort tveggja verði gert. 


IM Neyðarhringingar 
MIKILVÆGT! Líkt og aðrir þráðlausir símar nýtir þessi sími útvarpsmerki, þráðlaus kerfi og kapalkerfi, 
enn fremur notendaforritaðar aðgerðir sem ekki geta tryggt tengingu við hvaða skilyrði sem er. Því 
skyldi notandi aldrei treysta eingöngu á þráðlausan síma ef um er að ræða bráðnauðsynleg fjarskipti 
(t.d. í bráðatilvikum). 

Hafa ber hugfast að til þess að hægt sé að hringja úr símanum eða í hann þarf að vera kveikt á honum á 

þjónustusvæði þar sem útsent merki er nægilega sterkt. Neyðarhringingar eru ef til vill ekki mögulegar í öllum 


þráðlausum símkerfum eða þegar tiltekin símkerfisþjónusta og/eða eiginleikar símans eru í notkun. Hafa skal 
samráð við þjónustuveitu á staðnum. 


110 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 


ama: 
Ef slökkt er á símanum skal kveikja á honum. 


Í tilteknum símkerfum kann að vera farið fram á að gilt SIM-kort sé rétt sett í símann. 

2. Stutt er á ÆÐ eins oft og þörf krefur (til dæmis til að slíta símtali eða hætta í valmynd o.s.frv.) til að hreinsa 
skjáinn. 

3. Valið er það neyðarnúmer sem gildir á viðkomandi stað (t.d. 112 eða annað opinbert neyðarnúmer). 
Neyðarnúmer eru breytileg eftir stöðum. 

4. Stutt er á takkann ÆÐ. 

Ef sumir eiginleikar eru í notkun (Takkalás, Fast númeraval o.s.frv.) þarf ef til vill að gera þá óvirka áður en 

neyðarhringing er möguleg. Fletta skal upp í þessu skjali og hafa samráð við þjónustuveitu á staðnum. 


Við neyðarhringingu ber að hafa hugfast að gefa þarf upp allar nauðsynlegar upplýsingar eins nákvæmlega og 
kostur er. Hafa ber í huga að þráðlausi síminn er ef til vill eina fjarskiptatækið á vettvangi slyss - ekki má leggja á 
fyrr en að fengnu leyfi viðmælandans. 


©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 111 


Mikilvægar öryggisupplýsingar 


